I 


GOÐAFRÆÐI 


noríNmanna  og  íslendínga 


EFTIR  HEIMILDUM 


SAMIO  HEFUR 

FINNUR  JÓNSSON 


REYKJAVÍK  —  MCMXIII 

PRENTSMIÐJAN  GUTENBERG 


\ 


j 

( 

i 


r 


/ 


/ 

I 


GOÐAFRÆÐI 

NORÐMANNA  OG  ÍSLENDÍNGA 

EFTIR  HEIMILDUM 


SAMIÐ  HEFUR 

FINNUR  JÓNSSON 


GEFIN  ÚT 

FYRIR  FRAMLÖG  ÚR  SJÓÐI  MARGRÉTAR  LEHMANN-FILHÉS 

AF 

HINU  ÍSLENSKA  BÓKMENTAFJELAGI 


REYKJAVÍK 

PRENTSMIÐJAN 


—  MCMXIII 
GUTENBERG 


Efnisyfirlit. 

Bls. 

1.  gr.  Inngángur.  Eldri  skoöanir.  Heimildir   1 — 12 

2.  —  Sköpun  heims  og  upphaf  (Yggdrasill  20.-23.  bls.)  12—24 

3.  _  Fyrsti  þáttur  í  lífi  goöa   24—31 

4.  —  Elstu  goöin   31—33 

5.  —  Óöinn   33—55 

6.  —  Þórr   55—68 

7.  —  Týr.  Heimdallr   68—73 

8.  —  Freyr   73—78 

9.  —  Njörör   78—80 

10.  —  Aörir  guöir   80—86 

Bragi  80.  Höör  81.  Váli  81.  Viöarr  82.  Hermóðr  82. 
Hœnir  og  LóÖurr  84.  Ullr  85. 

11.  —  Baldr  (Forseti  89.  bls.)   86—90 

12.  —  Loki   91—100 

13.  —  Ásynjurnar  (gyöjurnar)  100 — 107 

Frigg  (Hlín,  Fulla,  Lofn,  Gná  o.  fl.  102—104)  .  .  .  101—104 
Freyja  (nöfn  Freyju  107)   104—107 

14.  —  Aörar  gyöjur  107—110 

Sif  107.  Þrúðr  108.  Nanna  108.  Gerör  108.  Skaði  108. 

Iðunn  109.  Ilmr,  Njörun,  Sól,  Bil,  Rán,  Sigyn  110. 

Um  guðina  alment  110 — 112 

15.  —  Álfar  112—113 

16.  —  Ægir,  Rán  .  113-114 

17.  —  Mímir  114—116 

18.  —  Dýrkun  goöanna  116—122 

19.  —  Hjátrú   123 

20.  —  Jötnar.  Risar  124—127 

21.  —  Dvergar  128—131 

22.  —  Hel  132—134 

23.  —  Ragnarök  134—141 

Endir  .   .  141—142 


Digitized  by 

the  Internet  Archive 

in  2014 

https://archive.org/details/godafraedinordmaOOfinn 


I.  gr.  Eldri  skoðanir.  Heimildir. 


Goðafrœði  norrænna  þjóða  er  nú  á  tímum  erfið  við- 
fángs;  kemur  það  til  af  því  einkum,  að  mjög  skiftast 
skoðanir  manna  um  uppruna  hennar  og  sögu,  auk  þess 
sem  mörg  atriði  eru  skilin  og  skýrð  á  mjög  ólíkan  hátt, 
og  hefur  svo  rcyndar  verið  jafnan.  Skoðanir  manna  á 
goðatrú  og  goðverum  heiðinna  þjóða  hafa  mjög  breyst  á 
hinum  síðari  tímum  frá  því  sem  fyrri  var,  og  valda  því 
ekki  síst  hin  nýju  fræði,  er  rutt  hafa  sjer  veg,  en  það  eru 
rannsóknir  á  trúarhugmyndum  heiðinna  þjóða  nú  á  dög- 
um  og  samanburður  trúarhugmynda  frá  öllum  tímum. 
Vjer  getum  í  þessu  riti  ekki  svo  mjög  tekið  tillit  til  þess- 
ara  skoðana  og  rannsókna;  heldur  munum  vjer  láta  oss 
nægja  að  mestu  að  skýra  frá  norrænni  goðafræði,  svo 
sem  hún  birtist  í  gömlum  kvæðum  og  ritum  og  öðrum 
heimildum,  en  vjer  reynum  að  greina  það  í  sundur,  sem 
eldra  er  og  ýngra,  og  þá  fara  eftir  því,  sem  best  er  til 
heimildar. 

I  skýríngu  hinna  einstöku  goðvera  og  öðru,  er 
snertir  trúarhugmyndirnar,  hefur  verið  fylgt  ólíkum  megin- 
reglum  á  ýmsum  tímum.  Einu  sinni  var  alt  skýrt  svo, 
sem  það  væri  náttúran  og  náttúruviðburðir  og  viðbrigði, 
•sem  hefði  verið  gerð  að  goðverum;  eðli  þcirra,  kraftar  og 
athafnir  væru  alt  viðbrigði  í  hinum  sýnilega  heimi,  á 
jörðu,  í  loftinu  eða  á  himni  (Finnur  Magnússon).  Enginn 
vafi  er  á  því,  að  þar  var  farið  alt  of  freklega  lángt  í  þá 

Finnur  Júnsson:  Goðafrœöi.  1 


stefnu,  cnda  er  sú  skýríng  nú  að  miklu  úr  gildi  gengin. 
Aðrir  skýrðu  svo,  sem  goðverurnar  væru  að  sönnu  a& 
mikíu  leyti  svo  til  orðnar,  en  þær  hefðu  þó  fengið  líka 
alt  annað  og  meira  innihald  eða  efni,  og  væri  það  and- 
legt  og  siðferðislegt  og  komið  frá  sjálfstæðri,  skapandi 
hugsun  mannanna  sjálfra  (Grimm;  N.  M.  Petersen).  Mcð 
þessu  var  stórt  skref  stigið  til  rjettari  og  betri  skilníngs  á 
goðverunum,  en  þó  var  þar  og  oft  farið  feti  lengra,  en  góðu 
liófi  gegndi;  enda  var  þar  og  lítt  takmarkað  rúm;  hver 
fræðimaður  gat  beitt  hugvitsemi  og  skarpleik,  eftir  því 
sem  honum  var  gefið,  og  svo  að  segja  skapað  nýjar  hug- 
myndir,  hver  sínar,  og  svo  kom  engum  saman.  Oft  Ijetu 
menn  þá  hugmyndaflug  og  andríki  leiða  sig  frá  rjettum 
grundvelli  og  sannri  dómgreind,  er  aldrei  má  sleppa;  og 
fór  svo  að  lokum,  að  hver  þóttist  snjallastur,  sem  gat 
verið  háíleygastur  og  kyngiþróttugastur  í  að  samlaga  hug- 
myndirnar  og  koma  þeim  saman  í  eina  fagra  heild  og 
álitlega.  En  þessar  fögru  smíðar  hafa  reyndar  rokið  um  kolk 

Enn  eru  margir,  sem  skýra  goðverurnar  að  mörgu 
leyti  sem  náttúruviðbrigði,  og  því  verður  ekki  heldur 
neitað,  að  það  má  gera  í  ýmsum  grcinum.  En  hitt  er 
jafnvíst,  að  cins  og  þessar  goðverur  koma  fram  í  heim- 
ildarritunum  í  lííi  sínu  og  verkum,  cru  þær  að  mestu? 
lcyti,  ef  svo  mætti  að  orði  kveða,  í  mannsmynd.  Þær 
hugsa,  tala  og  gera  sem  menn,  en  cru  þó  að  5Tmsu  full- 
komnari  cn  menn;  eru  gæddar  stcrkari  sálaiyíirburðum  er* 
þeir,  cru  þekkíngarmeiri  og  ráða  miklu  meiru.  En  alvitrar 
cða  almáttugar  cru  þær  hvergi  nærri;  þær  þurfa  sjálfar  að- 
spyrjast  fyrir,  fá  vitneskju  um  það,  sem  þeim  er  hulið,  og 
þær  eru  dauðlcgar  að  lokum. 

Að  öllu  samanlögðu  cru  goðin  mcnskir  menn,  á; 
töluvert  hærra  stigi  þó.  Þau  mynda  eitt  fjelag  líkt  og 
menn,  og  því  fjelagi  cr  skipað  scm  mannfjelaginu  var 
skipað  í  heiðnum  dómi.  Það  bcr  miklu  mcira  á  hinti 
mcnska  cðli  þeirra  cn  á  hinu  upphaflcga  náttúrukrafts- 
cðli,  að  svo  miklu  leyti  sem  um  slíkt  verður  rætt,  en  þess 
ber  að  gæta,  að  þessi  mynd,  cr  vjer  fáum  af  goðunum^ 


—  3  — 


stafar  frá  hinni  síðustu  öld  heiðninnar,  eða  tveim  síðustu 
öldunum,  ef  ríflega  skal  reiknað. 

Þess  skal  hjer  ekki  látið  ógetið,  að  S.  Bugge,  hiun 
nafnkunni  málfræðíngur  Norðmanna,  reyndi  að  leiða  fram 
alt  aðrar  skoðanir  á  goðafræði  vorri  og  uppruna  hennar, 
en  áður  voru  taldar  almennar;  þær  voru  þess  efnis,  að 
ílestar  hugmyndir  þær,  er  hin  fornu  kvæði  og  rit  sýna 
oss  um  goðvcrurnar,  sjeu  ekki  gamlar  eða  frumnorrænar, 
heldnr  úngar  mjög  og  svo  tilkomnar,  að  þær  sje  tilbún- 
íngur  frá  10.  öld  eftir  þeim  sögnum  og  afspurnum  um 
kristna  trú,  goðatrú  Grikkja  og  Rómverja,  sem  Norðmenn 
(norrænir  víkíngar)  eiga  að  hafa  fengið  hjá  vestrænum 
mönnum  á  Irlandi  og  Englandi;  hann  reyndi  að  sýna 
þetta  og  sanna  á  sögnunum  um  Baldur  og  Yggdrasil  og 
ýmsu  íleiru.  Væri  nú  svo,  væri  til  lítils  að  ciga  við  goða- 
trú  Norðmanna;  hún  væri  þá  lítils  virði  öðruvísi  en  svo 
sem  skáldskapur  nokkurra  fárra  manna.  En  það  eru  litlar 
líkur  til  þess,  að  Bugge  hafi  rjett  fyrir  sjer,  og  fáir  eru 
þeir,  sem  hafa  þá  skoðun.  Hinsvegar  verður  því  ekki 
neitað,  að  sumt  í  hciðnum  trúarhugmyndum  kunni  að 
eiga  rót  sína  t.  d.  í  kristinni  trú  og  trúsögnum,  en  ef  svo 
skyldi  vera,  hafa  þær  sagnir  borist  til  Norðurlanda  svo  að 
segja  fyrir  alda  óðal  eða  löngu  fyrir  þá  tíð,  er  sannar 
sögur  hefjast  (um  800  og  eftir),  og  þær  eru  þá  komnar, 
ekki  vestan  um  haf,  heldur  að  sunnan;  lángalengi  eftir 
Krists  fæðíngu  voru  mjög  miklar  samgöngur  milli  suður- 
hluta  Norðurálfu  og  Norðurlanda,  og  má  sjá  þcirra  ríkan 
og  margvíslegan  vott  í  menníngu  og  menníngarlífi  norrænna 
þjóða.  Vjer  munum  þó  ekki  á  þessum  blöðum  fara  mikið 
út  í  þesskonar  rannsóknir,  heldur  eins  og  vjer  sögðum 
skýra  frá  hugmyndum  forfeðra  vorra  sem  nákvæmast  eftir 
heimildum  þeim,  sem  til  eru. 

Þessar  heimildir  eru  fyrst  og  fremst  hin  fornu  kvæði, 
er  vanalega  cru  kölluð  eddukvœði,  eða  sá  meginbálkur 
þeirra,  er  snertir  goðin  (goðakvæðin). 

Þessi  kvæði  eru  flest  frá  heiðnum  tímum  (aðallega 
10.  öld);  þau,  er  mest  hafa  af  goðatrúarefni,  eru  Völuspá, 

r 


__  4  — 


Vafþrúðnismál  og  Grímnismál;  hin  kvæðin  eru  mest  um 
einstök  atriði  í  lífi  sjerstakra  goða  (einkum  Þórs  og  Óðins; 
Freys).  Þessi  kvæði  eru  auðvitað  ort  af  einstökum  mönn- 
um,  en  ekkert  er  því  til  fyrirstöðu  að  halda,  að  það  sjeu 
ekki  þeirra  hugmyndir  einna,  sem  koma  fram  í  kvæðun- 
um,  heldur  hafi  þær  verið  almennar,  þótt  ekki  sje  víst, 
að  hinar  sömu  hugmyndir  hafi  ríkt  alstaðar  alveg  með 
sama  mótinu. 

Þar  næst  eru  einstöku  upplýsíngar  í  sögum  vorum; 
en  þar  eð  þær  eru  ritaðar  svo  löngu  eftir  lok  heiðninnar, 
verður  að  vara  sig  á  þeim;  en  þó  mun  það  sanni  næst, 
að  þær  sjeu  að  mestu  áreiðanlegar  í  þessu  efni.  Aflur  á 
móti  eru  hinar  svo  nefndu  Fornaldarsögur  lítils  virði  að 
þessu  leyti.  Eitt  aðalrit  um  hina  fornu  goðafræði  sjálfa 
eigum  vjer,  en  það  er  Edda  Snorra  Sturlusonar. 

Snorri  hefur  þar  samið  yíirlit  yfir  alla  goðafræðina 
eða  sögu  goðanna  og  heimsins,  eftir  þeim  kvæðum,  sem 
þegar  hafa  verið  nefnd,  og  munnlegum  arfsögnum.  Hann 
hefur  gert  verk  sitt  svo  vel  sem  föng  voru  á  og  líklega 
svo  fullkomið  að  efni,  sem  heimildir  voru  fyrir  höndum' 
en  hann  var  kristinn  og  hafa  kristnihugmyndir  haft  áhrif 
á  sögu  hans  á  ýmsan  hátt,  og  þó  miklu  minna  en  við 
hefði  mátt  búast.  Þetla  á  sjer  einkum  stað  í  einu  mikil- 
vægu  atriði;  hann  lætur  refsíngar  þær,  er  Völuspá  getur 
um  fýrir  ragnarök,  eiga  sjer  stað  eftir  ragnarök,  en  það  er 
fullkominn  misskilníngur  og  á  rót  sína  í  hugmyndum 
guðstrúarmanna  um  eilífar  kvalir.  En  að  öllu  saman- 
lögðu  er  saga  Snorra  mjög  skipuleg  að  efnisröð  og  meist- 
aralega  sögð. 

Staðanöfn,  er  dregin  eru  af  goðanöfnum  eða  ein- 
hverju,  sem  á  skylt  við  goðatrúna,  eru  mjög  merk  í 
þessu  máli ;  þau  sýna  ótvíræðlega  dýrkun  ýmsra  goða, 
þar  sem  þau  koma  fyrir.  A  íslandi  eru  ekki  mörg  þess- 
konar  nöfn,  en  þau  fáu  eru  ekki  ómerkari  fyrir  það 
(Njarðvík,  Baldursheimur,  Þórsnes;  Hof,  Hofstaðir,  Hof- 
garðar,  osfrv.).  í  Noregi  eru  þau  lángtum  íleiri;  í  Dan- 


niörk  og  Svíþjóð  afarmörg.  Mannanö/'n  eru  miklu  þýð- 
íngarminni  í  þessu  máli. 

Enginn  vafi  er  á  því,  að  ýmsar  venjur  og  mart, 
sem  kallað  hefur  verið  hjátrú  á  síðari  öldum,  stafar  frá 
heiðni,  og  reyna  margir  að  leiða  út  úr  þeim  fornar  trúar- 
hugmyndir  eða  leita  þar  að  skýríngum  á  ýmsum  atriðum 
i  goðafræðinni;  en  hjer  verður  þó  að  beita  hinni  mestu 
varkárni,  því  að  litlu  þarf  að  muna  að  manni  skjátlist, 
og  mjög  er  hæpið  að  segja  hvað  sje  gamalt  og  hvað  sje 
öðruvísi  til  komið.  Eitt  dæmi,  þessu  lil  skýríngar,  er  að  á 
öllum  Norðurlöndum  —  nema  Islandi  og  í  Noregi,  þar  helst 
suðaustantil  —  eru  til  þjóðsagnir  um  og  þjóðtrú  á  reið  Oðins 
og  margra  með  honum  á  vissum  tíma  árs  yfir  láð  og  lög 
með  miklum  ærslum  og  gauragángi;  í  fornum  ritum  eða 
kvæðum  frá  íslandi  og  Noregi  fmst  enginn  snefill,  er  votti 
tilveru  þessarar  þjóðtrúar  í  fornöld.  Spurníngin  verður  nú 
sú:  er  þessi  trú  samt  sem  áður  ílend  þar  frá  alda  öðli, 
eða  hefur  hún  komið  inn  (í  Noreg)  á  síðari  tímum,  ílutt 
þángað  sunnan  að,  fyrst  frá  Þýskalandi  —  þar  finst  hún 
fullum  fetum  —  og  þá  til  Danmerkur  og  svo  áfram?  Að 
vorri  ætlun  hefur  hið  síðara  átt  sjer  stað;  vjer  ætlum,  að 
þessi  trú  sje  ekki  forn  á  Norðurlöndum  yfir  höfuð.  Vegna 
þess,  hvernig  þetta  rit  er  stofnað,  verður  hjer  ekki  tekið 
mikið  tillit  til  síðari  tíma  ))hjátrúar«. 

Eins  og  þegar  er  getið,  stafa  heimildir  vorar  frá 
hinum  síðustu  tímnm  heiðninnar,  og  sönn  saga  Norður- 
landa  hefst  ekki  fyrr  en  um  800.  Er  þá  ekkert  hægt 
að  vita  um  trú  forfeðra  vorra  fyrir  þann  tíma?  Að  sönnu 
ekki  mikið,  en  þó  má  nokkuð  marka  bæði  af  því  sem 
sagt  er  í  fornum  útlendum  ritum  um  germanskar  þjóðir 
og  ekki  síst  af  því,  sem  fornfræði  Norðurlanda  skýrir 
oss  frá. 

Cœsar  segir  (í  riti  sínu  um  ófriðinn  við  Galla),  að 
))Germanir«  (þ.  e.  þýskar  þjóðir)  hafi  hvorki  ))drúída« 
Cpresta),  er  standi  fyrir  blótum  eða  annari  goðatignun; 
þeir  telji  það  eitt  guði,  er  þeir  megi  sjá,  svo  sem  Sól  og 
Mána   og   »Vulcanus«   (eldinn?);    önnur  goð   þekki  þeir 


—  6  — 


ekki  einu  sinni  að  nafninu  til.  150  árum  síðar  ritaði 
Tacilus  hina  nafntoguðu  lýsíngu  sína  á  Germönum,  landi 
þeirra  og  siðum.  Þar  segir  hann,  að  þeir  tigni  guði,  svo 
sem  Merkúr  —  honum  fórni  þeir  mönnum  á  vissum  dög- 
um  — -,  Mars  og  Herkúles  —  þeir  sjeu  dýrkaðir  með  dýra- 
blótum  — ;  óvíst  er,  hvað  Germanir  hafa  sjálfir  kallað 
þessa  guði,  en  þeir  sýnast  svara  helst  til  Oðins,  Týs  og 
Þórs.  Lángmerkast  í  þessu  máli  er  það,  sem  hann  segir 
um  goðadýrkun  þjóðflokka  nokkurra  í  útsænum;  þar  er 
vafalaust  átt  við  Dani,  og  segir  hann,  að  þeir  tigni  í  sam- 
lögum  »Nerthus,  þ.  e.  móður  Jörðcc;  í  eyju  í  hafinu  — 
hjer  er  vafalaust  ált  við  Sjáland  —  sje  heilagur  lundur 
og  heilagur  vagn,  hulinn  klæði,  og  hafi  prestur  einn  leyfi 
til  að  snerta  hann.  Hann  verði  þess  var,  er  gyðjan  komi; 
þá  setjist  hún  í  vagninn;  sje  kúm  beitt  fyrir  hann  og  fari 
prestur  með  honum  um  byggðina;  þá  sjeu  glaðir  dagar, 
enginn  ófriður,  engin  vopn  á  lofti,  hvert  járn  sje  læst 
niður.  Þegar  tími  sje  til  kominn,  fari  prestur  með  gyðjuna 
aftur  til  hofsins;  þá  sje  vagninn  og  klæðin,  og  ef  menn 
vilji  trúa  því,  gyðjan  sjálf,  þvegin  (lauguð)  í  afskektri 
tjörn,  og  svelgi  tjörnin  þegar  í  stað  þræla  þá,  er  sýsli 
að  þessu. 

Þessi  frásögn  er  harðla  merkileg  og  minnir  á  hina 
einkennilegu  sögu  um  Frey  í  Svíþjóð  í  þætti  af  Gunnari 
helmíng;  þar  er  og  getið  goðalíkneskis,  er  flutt  var  um 
landið.  I  mýri  nokkurri  á  Jótlandi  (Dejbjærg)  hefur  fund- 
ist  merkilegur  vagn,  afarforn,  auðsjáanlega  skrúðvagn,  og 
alsettur  málmbúníngi  (sjá  1.  mynd);  hann  er  vafalaust 
þesskonar  vagn,  er  goðalíkneski  voru  flutt  á  um  hjeraðið. 

Síðan  segir  lítið  af  goðatrú  Germana  eða  Norður- 
landabúa.  Jordanes,  sagnaritari  Austur-Gota  (um  miðja  6. 
öld),  segir,  að  Austur-Gotar  hafi  kallað  höfðíngja  sína,  er 
sigra  höfðu  unnið  með  giftu  sinni,  ekki  menska  menn, 
heldur  hálfguði,  þ.  e.  »anses«;  þetta  orð  er  ekkert  annað 
en  vort  œsir;  en  auðvitað  er  þetta  misskilníngur  Jor- 
danesar;  þessir  »anses«  voru  vafalaust  guðir.  En  eftir- 
tektarvert  er  það,  að  finna  þetta  orð   hjer.   í  kristnum 


-  8  — 


skírnareiði  þjóðverskum  frá  því  hjer  um  bil  772  stendur 
svo:  »Jeg  afneita  öllum  verkum  djöfulsins,  Thunar  og. 
Wódan  og  Saxnót  og  öllum  þeim  illu  vættum,  sem  eru 
fjelagar  þeirra.«  Hjer  eru  þá  beinlínis  nefndir  Þórr  (eldri 
mynd  orðsins  er  Þonar)  og  Óðinn  og  »Saxanautur«.  f 
riti  einu  er  Oðinn  nefndur  »aða!goð  Engla«.  í  prjedikun 
einni  á  fornensku  stendur  svo:  »Maður  einn  var  nefndnr 
Merkúríús,  meðan  hann  lifði;  heiðnir  menn  gerðu  harm 
að  mærum  guði  sínum  og  færðu  honum  fórnir  á  kross- 
götum  og  hann  var  mjög  tignaður  af  öllum  heiðnum 
þjóðum,  og  hann  er  nefndur  öðru  nafni  Oðinn  á  danska 
túngu.a 

Svo  kemur  Adam  frá  Brimum  (á  11.  öld;  Sveinn 
konúngur  Úlfsson  var  heimildarmaður  Adams  um  flest 
norræn  efni)  til  sögunnar  og  skjótum  vjer  hjer  inn  hinum 
merka  kafla  um  goð  Svía  og  tignun  þeirra.  »Hið  nafn- 
kunnasta  hof  þeirrar  þjóðar  [Svía]  er  það,  er  nefnist 
Uppsalir,  og  liggur  ekki  lángt  frá  Sigtúnum.  í  hofi  þessu, 
sem  er  alt  úr  gulli,  tignar  almúginn  líkneski  þriggja  goða, 
þannig  að  hinn  máttkasti  þeirra,  Þórr,  situr  á  stalli  á 
miðjum  bekk;  til  beggja  hiiða  honum  sitja  Óðinn 
(Wodan)  og  »Frieco«  [á  víst  að  vera  Freyr];  það  sem 
þeir  merkja  er  þetta:  Þórr,  segja  þeir,  ræður  í  lofti  og 
stýrir  þrumum  og  eldíngum,  vindum  og  regni,  heiðríkjum 
og  frjósemi.  Hinn,  Oðinn,  þ.  e.  æði,  heyr  ófrið  og  gefur 
mönnum  hreysti  móti  fjandmönnnm  þeirra.  Hinn  þriðji 
er  »Fricco«;  hann  gefur  mönnum  frið  og  ástarunað  (lík- 
amsmunað);  líkneski  hans  er  líka  búið  afarstórum  getn- 
aðarlim.  Óðin  mynda  þeir  vopnaðan,  svo  sem  vorir  menn 
eru  vanir  að  mynda  Mars,  en  Þórr  sýnist  eiga  að  jafnast 
við  Júppíter  með  veldisprota  [þ.  e.  hamri].  .  .  .  Öll  goð 
þeirra  hafa  sína  presta,  er  færa  fórnir  almúgans.  Ef  drep- 
sótt  og  sultur  voíir  yfir,  er  Þórr  blótaður,  Oðinn,  ef  styrjöld 
er  fyrir  höndum,  en  Fricco,  ef  brúðkaup  skal  haldið. 
Níunda  hvert  ár  er  sameiginleg  hátíð  haldin  í  Uppsölum 
af  öllum  Svía  hjeröðum,  og  getur  enginn  færst  undan  að 
taka  þátt  í  henni.   Konúngur  og  alþýða  senda  allir  og 


—  9  — 

hver  sjer  sínar  gjafir  til  Uppsala.  .  .  .  En  blótið  er  þannig. 
Af  öllum  karldýrum  er  fórnað  9;  með  blóði  þeirra  er  siður 
að  mýkja  goðin.  En  kropparnir  eru  hengdir  upp  í  lund 
einn  rjett  við  hofið.  Sá  lundur  er  heiðnum  mönnum  svo 
heilagur,  að  hin  einstöku  trje  hans  eru  talin  guðdóm- 
leg  af  dauða  eða  blóði  hinna  fórnuðu  dýra.  Þar  hánga 
og  hundar  og  hestar  ásamt  mönnum;  kristinn  maður  hefur 
sagt  mjer,  að  hann  sæi  þar  72  kroppa  af  öllu  tagi  hverja 
innan  um  aðra.  Við  þesskonar  fórnir  eru  viðhafðir  söngvar 
(ljóð),  margskonar  og  ófagrir,  sem  best  er  að  þegja  um.« 

í  viðaukaskýríngum  við  rit  Adams  stendur  ennfremur: 
»Nálægt  því  hofi  er  afarstórt  trje,  sem  breiðir  vítt  greinar 
sínar,  sígrænt  vetur  og  sumar;  enginn  veit,  hvers  kyns 
það  er  [þetta  er  eins  og  lýsíng  á  Yggdrasilsaski].  Þar  er 
og  brunnur  (kelda)  og  blót  eru  þar  framin  og  manni 
sökt  í  hann;  ef  hann  hverfur,  munu  bænir  alþýðu  verða 
veittar.«  »Gullband  (-festi)  gengur  um  það  hof,  og  hángir 
fyrir  ofan  mæninn;  roðar  á  það  lángt  frá,  svo  að  komu- 
menn  sjá  það  í  fjarska;  enda  liggur  sjálft  vjeið  á  sljettum 
velli  og  hólar  [haugar,  »fjöll«  i  frumtextanum]  alt  um- 
hverfis  svo  sem  leikhúsbygging  væri.«  Og  loks:  »í  9  daga 
er  hátíðin  haldin  og  þesskonar  blót;  á  hverjum  degi 
blóta  þeir  einum  manni  ásamt  öðrum  dýrum,  þannig  að 
það  verða  alls  72  á  hverjum  9  dögum,  sem  blótað  er. 
Þessi  blót  eru  haldin  um  vorjafndægur.« 

Alt  er  þetta  mjög  merkilegt,  er  hjer  er  sagt,  og 
kemur  síðar  til  greina.  Líkt  segir  annar  þýskur  forn- 
höfundur  um  blót  í  Hleiðru  á  Sjálandi. 

Fornfrœðin  getur  eðlilega  ekki  gefið  oss  neinar  beinar 
upplýsíngar  um  guðina,  nöfn  þeirra  og  eiginlegleika;  það 
er  auðvitað.  En  þýðíngarlaus  er  hún  enganveginn.  Frá 
elstu  tímum  —  steinöldinni  —  geta  menn  nú  að  fullu  leyti 
rakið  greftrunarsiði  og  útbúníng  grafanna  og  breytíngar  þær, 
sem  gerst  hafa.  Fyrst  voru  líkin  ))graíin«  óbrend,  lögð  t.  d. 
í  holaða  eikarboli  (sjá  2.  mynd)  eða  hauga  (dysjar)  með 
ýmsri  gerð  og  í  steinkistur.  Með  líkunum  íinnast  leirker 
og  ýmsir  munir  af  steini  (vopn);  jafnvel  matarleifar  hafa 


-  10  - 


fundist  í  keruni.  Hjer  af  ráða  menn,  að  þessi  greftrunar- 
aðferð  bendi  á  trú  manna  á  líf  sálarinnar  eftir  dauðann 
-  »gröfin  var  hús,  þar  sem  sálin  hjelt  áfram  tilveru  sinni« 


2.  mynd.  Eikarbolskista. 


og  þurfti  lík  tilveruskilyrði,  t.  d.  mat,  sem  áður.  Frá  þessu 
tímabili  eru  til  myndir,  höggnar  í  steina  eða  á  hellur,  tilsýndar 
sem  hjól  (sjá  3.  mynd);  þ}Tða  menn  þær  sem  sólmyndir, 
er  bendi  á  trú  á  sóíina  sem  guðveru  (sbr.  orð  Cæsars).  — 


3.  mynd.  Smádældir  og  bjól  (sólir?)  höggvin  i  stein. 


Svo  kemur  eiröldin  (um  1000  til  400  f.  Kr.),  eða  bruna- 
öldin,  sem  Snorri  kallaði  svo,  —  lengra  náði  ekki  hans 
þekkíng  aftur  á  bak  sem  ekki  var  von  til  — .  Þá  voru  lík 


—  11  - 


manna  brend  á  báli  og  askan  »grafin«  í  krukkum.  Þetta 
þýða  menn  svo  sem  menn  hafi  nú  farið  að  trúa  að  til- 
vera  líkamans  væri  þýðíngarlaus,  en  sálin  lifði  án  hans 
og  sjálfstæð,  og  muni  sú  trúarbreytíng  vera  komin  sunn- 
anað;  sama  trú  finst  hjá  Grikkjum  í  tíð  Trójubardaga. 
Grafirnar  með  öskukrukkunum  eru  nú  fremur  einfaldar 
og  það  sem  í  þeitn  finst  af  munum  lítilfjörlegt.  Frá  þess- 
um  tíma  eru  hinir  miklu  gripafundir  á  víðavángi  og  í 
mýrum,  er  svo  frægir  eru  orðnir.  Híngað  og  þángað, 
einkum  í  Danmörk,  hafa  fundist  miklar  gersemar  í  jörðu 
(mold  og  gras  gróið  ofan  yfir)  eða  í  mýrum,  þar  sem 
vatn  hefur  staðið,  og  auðsjeð,  að  það  eru  ekki  týndir 
gripir,  heldur  hafa  þeir  verið  settir  þar  af  ásettu  ráði,  og 
hvers  vegna?  Þar  til  er  ekkert  svar  líklegra  en  að  þeir 
sjeu  gjafir  til  guðanna,  gjafir  til  að  blíðka  þá  og  öðlast 
hylli  þeirra  eða  og  þakkarfórnir  fyrir  bænheyrslu.  Gjaf- 
irnar  eru  t.  d.  dýrindis  ker,  hríngar  osfrv.  Eftir  þessu 
hefðu  menn  þá  trúað  á  tilveru  persónulegra  guða. 

Á  4.  öld  fyrir  Krist  hefst  þriðja  og  síðasta  tímabilið: 
járnöldin.  Líkin  eru  nú  aftur  lögð  í  hauga  óbrend  —  þó 
hefur  líkabrensla  haldist  lengi  við,  og  finnast  menjar 
hennar  í  elstu  kvæðunum  (sbr.  »konu  es  brend  es«  í 
Hávamálum).  Líkin  eru  í  fullum  búníngi,  prúðbúin,  og 
matur  og  drykknr  með  —  eins  og  menn  hafi  hugsað  sjer 
lífið  eftir  dauðann  fult  af  gleði  og  nautn;  en  af  vopnum 
er  fyrst  framan  af  þessu  tímabili  ekki  mikið,  einsog 
menn  hafi  hugsað  sjer  þetta  líf  fremur  friðsælt.  Síðar 
verður  aftur  mikil  breytíng  á  þessu,  þannig  að  í  gröfun- 
um  íinst  nú  fullkominn  herbúnaður,  sverð,  spjót,  öxar, 
hnífar,  hestar  með  öllu  reiði,  osfrv.  Þetta  þykir  benda  á 
ófriðartíma  og  trú  á  líkt  líf  eftir  dauðann,  sem  elstu 
kvæðin  sýna  oss,  hernaðarlífið  í  Vulhöll,  og  alt  sem  því 
fylgir.  Sjálf  víkíngaöldin  (800—1000)  er  hinn  síðasti  þáttur 
í  þessu  tímabili;  í  gröfum  eða  haugum  finnast  lík  með 
miklu  fje;  menn  eru  nú  lagðir  í  skip  og  miklir  haugar 
orpnir  yfir.  Alt  þetta  svarar  mætavel  til  Óðinstrúarinnar 
einsog  vjer  þekkjum   hana  úr  kvæðum.  —  Hamarmerki 


—  12  — 


(Þórshamar)  finst  á  þessu  tímabili  t.  d.  á  rúnasteinum, 
auðsjáanlega  sem  nokkurskonar  verndarmark ;  (Þórs)- 
hamrar  úr  silfri  hafa  fundist  bæði  í  Danmörk  og  í  Sví- 
þjóð  (sjá  4.  mynd).  Á  dönskum  rúnasteinum  úr  lieiðni  er 

Þórr  sjerstaklega  ákallaður: 
»Þórr  vígi  rúnar  þessar«  eða 
»Þórr  vígi  þessi  kumbk  —  og 
erum  vjer  þar  með  komnir 
niður  að  elstu  sögu-  og  kvæða- 
tímum. 

4.  mynd.  Þórshamar.  Fomfræðill      S)TnÍst  þailllig 

geta  kent  oss  aðaldrættina 
í  trúarhugmyndum  manna  fyrir  framan  sannsögulegan 
tíma  —  en  um  hina  einstöku  guði  getur  hún  ekki  frætt 
oss  og  um  dýrkun  þeirra  næsta  lítið. 


2.  gr.  Sköpun  heims  og  upphaf. 


Hugmyndir  heiðinna  manna  um  upphöf  alls  gátu 
auðvitað  aldrei  verið  annað  en  hugboð,  þ.  e.  skáldskapur. 

Spurníngunni  um  sköpun  jarðar  og  hvernig  alt  var  áður 
en  hún  varð  til  er  svarað  í  Völuspá  með  þessuin  vísum: 


Ár  vas  alda 
þars  Ymir  b^'ggði, 
vasa  sandr  né  sær 
né  svalar  unnir; 
jörö  fansk  æva 
né  upphiminn, 
gap  vas  ginnunga 
en  gras  hvergi. 


Áðr  Bors  synir 
bjöðum  of  ypðu, 
þeir  es  Miðgarð 
mæran  skópu, 
sól  skein  sunnan 
á  salar  steina, 
þá  vas  grund  gróin 
íírœnum  lauki. 


Höfundur  þessara  vísna  (og  þá  Völuspáar)  segir,  að 
fyrst  hafi  verið  )>ginnungagapa  og  alt  gróðurlaus  auðn 
upp  og  niður,  tómt  gap,  jörð  og  himinn  ekki  til  með 
neinu  því  sem  þeim  heyrir  til.  En  þó  hafi  þá  verið 
til  í'rumvera  eða  frumjötun,  er  nefnist  Ymir.  Þessi  höf- 


—  13  — 


undur  hugsar  sjer  ógurlega  mikið  og  tómt  rúm,  áður  en 
jörðin,  menn  og  goð  urðu  til,  stórt  gap,  en  gap  getur  þvi 
að  eins  verið,  að  eitthvað  sje  sem  það  takmarkast  af, 
og  úr  því  að  menn  hugsuðu  sjer  Ymi  til  áður  en  jórð 
varð  til,  hefur  hann  orðið  að  hafa  sjer  samastað,  hvernig 
sem  menn  hafa  hugsað  sjer  hann.  En  hvaðan  komu 
»Borssynir((?  Snorri  gefur  svarið,  hvaðan  sem  hann  hefur 
það,  en  ekki  er  ólíklegt  að  frásögn  hans  sje  að  miklu 
leyti  rjett.  Hann  segir  og,  að  áður  en  jörð  varð  til  haíi  til 
verið  Niflheimur  (»myrkurs  heimur«),  sem  hugsaður  er 
í  norðri,  kaldur  og  dimmur.  í  suðri  hafi  verið  annar 
heimur,  er  hann  nefnir  Múspell(sheim),  bjartur  og  heitur. 
Á  milli  þessara  heima  hlýtur  maður  að  hugsa  sjer  þetta 
ginnúngagap;  orðið  sýnist  ekki  þýða  annað  en  hið  mikla 
gap,  hvernig  sem  »ginnunga«  á  eiginlega  að  þýðast. 

f  Niflheimi  var  brunnur,  þ.  e.  uppsprettulind;  þar 
spruttu  upp  ár  þær,  er  Elivágar  heita,  og  runnu  í  suður. 
Ur  þeim  stukku  »eiturdropar«,  er  uxu  þángað  til  úr  þeim 
varð  jötun  —  og  því  er  jötnakynið  alt  svo  »atalt«  (þ.  e. 
grimt  og  ilt  viðureignar),  segir  í  Vafþrúðnismálum  (31). 
Þessi  jötun,  er  svo  varð  til,  var  Ymir  eða  öðru  nafni  Aur- 
gelmir;  hann  er  líka  nefndur  Bláinn  og  Brimir;  Bláinn  er 
ef  til  vill  dregið  af  lit  himinsins;  hin  nöfnin  sýnast  standa 
í  nánu  sambandi  við  hið  ymjanda  brim,  haíið  (gelm- 
á  líklega  við  brimhljóðið),  en  af  Ymi  var  haf  og  himinn 
gjör;  aur-  gæti  bent  til  jarðarinnar.  Aftur  hefur  Snorri 
frekari  lýsíngu.  Hann  segir,  að  er  árnar  hafi  verið  lángt 
komnar  frá  uppsprettum,  haíi  »eiturkvika«  sú,  er  í  þeim 
var,  harðnað  og  orðið  að  ísi,  og  svo  lagði  upp  af  eitrinu1) 
úða,  sem  fraus  og  varð  hrím,  og  myndaðist  þá  hvert 
lagið  af  hrími  ofan  á  annað  og  færðist  stöðugt  út  og 
suður  á  við  —  þángað  til  það  mætti  hitanum  sunnanað. 
Þá  bráðnaði  það  og  draup,  segir  Snorri,  og  af  þeim 
kvikudropum  kviknaði,  myndaðist,  Ymir,  hinn  fyrsti  jötun, 


x)  Með  þessu  oröi  er  táknaö  eiginlegt  efni  ískuldans,  ef  svo  mætti  að 
kveða;  eitur  var  og  er  oft  haft  um  hinn  mesta  og  bitrasta  helkulda,  sem  hægt 
er  að  hugsa  sjer. 


14  — 


og  var  eftir  þessum  uppruna  sínum  nefndur  hrímþurs, 
forfaðir  allra  hrímþursa;  hann  verður  þá  að  liugsa  sjer  í 
ginnúngagapi.  Að  spyrja  um,  livernig  slík  fæðíng  eða  líf- 
kveikíng  haíi  átt  sjer  stað,  er  ekki  til  neins;  svarið  er 
þögn.  En  eitt  er  víst,  að  eftir  þessu  er  það  hitinn,  sem 
veldur  henni,  og  er  hægt  að  hugsa  sjer  reyndar,  hvernig 
það  er  til  komið.  A  Norðurlöndum,  einkum  í  Noregi  (og 
Svíþjóð)  var  vetrarríkið  mikið  og  kuldameginið  yfirgnæf- 
andi;  þá  dó  alt  líf  eða  króknaði.  En  jafnskjótt  sem  sólin 
tók  að  njóta  sín,  hófst  lífið.  Þessi  mótsetníng  kulda  og 
hita  var  hvergi  svo  tilfinnanleg  sem  þar,  og  því  var  það 
eðlilegt,  að  menn  hugsuðu  sjer,  að  upphaflega  hefði  verið 
annars  vegar  tómur  dauður  kuldinn  og  hins  vegar  hitinn, 
sem  hefði  unnið  bug  á  kuldanum  og  kveikt  úr  honum  líf. 

En  svo  kom  aftur  spurníngin:  hvernig  gat  Ymir  af- 
kvæmi,  úr  því  að  hann  hafði  ekki  »gýgjar  gaman«,  eins 
og  þar  stendur  (Vafþr.).  Svarið  er  auðvitað  svarleysa. 
I  Vafþrúðnismálum  (33)  segir,  að  undir  hendi  Ymis  — 
þ.  e.  í  handkrikanum,  þar  sem  hiti  líkamans  sýnist  einna 
mestur  —  hafi  til  orðið  »mær  og  mögur«,  þ.  e.  dóttir  og 
sonur,  saman,  og  að  annar  fótur  jötunsins  hafi  getið  við 
hinum  »sexhöfðaðan  son«.  Annarhvor  þessara  sona  hjet 
Þrúðgelmir  (Vafþr.  29),  og  hans  son  var  Bergemlir,  og 
var  hann  borinn  »orófi«  (=  úr-hófi,  hófleysu,  ótali)  vetra 
áður  en  jörðin  varð  til  (Vafþr.  35).  Síðari  liður  er  hinn 
sami  í  öllum  þessum  nöfnum  og  bendir  á  ættarsambandið ; 
þrúð-  merkir  kraft,  en  óvísara  er,  hvað  ber-  þýðir; 
menn  hafa  haldið  að  það  stæði  fyrir  berg-,  en  það 
er  tæplega  rjett,  því  orðið  er  aldrei  ritað  svo  (með  gg); 
líklegast  er,  að  ber-  sje  hjer  sama  sem  björn  (bergemlir 
(=  sá  er  hrýtur  sem  björn,  sbr.  »sem  björn  of  hryti«). 
Auðvitað  hefur  þetta  hrímþursakyn  verið  æði  mart  að 
tölu  áður  en  »Borssynir«  tóku  til  starfa,  svo  sem  bent  er 
til  í  Völuspáarvísunni.  En  hvaðan  komu  Borssynir  og 
hverjir  voru  þeir?  Völuspá  segir  sjálf,  að  þeir  hafi  verið 
æsir,  eða  með  öðrum  orðum  Óðinn  og  bræður  hans. 
Hjá  skáldum  er  Óðinn  kallaður  son  Bestlu,  en  Bestla  er 


—  15  — 


nefnd  dóttir  Bölþorns  (í  Hávam.  V),  og  er  það  jötuns- 
heiti.  Móðurætt  Óðins  er  því  meðal  hrímþursa,  en  faðir- 
inn?  Þar  er  Snorri  aftur  einn  til  frásagnar,  en  hann  hefur 
eflaust  farið  eftir  eldrí  heimildum. 

Spurníngunni:  við  hvað  fæddist  Ymir?  er  svarað 
svo,  að  hann  haíi  fæðst  á  mjólk  kýrinnar  Auðumlu 
(»hún  er  elst  kúa«  segir  þulan);  hvernig  hún  hafi  orðið 
til,  er  hvergi  sagt  nema  hjá  Snorra;  hann  segir  að  hún 
hafi  líka  til  orðið  af  hinum  bráðnandi  hrímdropum,  en 
ekki  er  að  undra,  að  kýr  er  hjer  talin  helsta  eign  og 
besti  næríngarveitandi,  því  að  svo  var  alla  tíð  talið  í 
fornöld  (sbr.  Hávamál  69:  Betra  es  lifðum  |  an  sé  ólifð- 
um,  ey  getr  kvikr  kú;  Málsháttakvæði :  jafnan  fagnar 
kvikr  maðr  kú,  og  danska  málsháttinn :  qveger  mand 
fár  vel  ko,  men  dod  fár  aldrig  liv).  Nafn  kýrinnar  er 
torskýrt,  enda  ritað  á  tvennan  hátt  (-um(b)la  eða 
-hum(b)la).  Fyrri  liðurinn  er  víst  »auður«  (kýrin  var 
auður  Ymis).  Kýrin  lifði  af  að  sleikja  hrímsteinana,  er 
saltir  voru  —  segir  Snorri  — ,  en  salt  hefur  alla  daga 
verið  gefið  kúm  til  mjólkurauka  og  eru  þær  mjög  sólgnar 
í  það  —  þetta  atriði  er  því  tekið  úr  lífsreynslu  manna 
(sbr.  Gulaþ.  75.  gr.;  NgL.  I,  39:  salt  .  .  .  at  gefa  búfé 
sínu).1)  En  nú  kemur  það,  sem  furðanlegast  er  —  og  er 
Snorri  þar  aftur  einn  til  frásagnar.  Við  það  að  kýrin 
sleikti  hrímsteinana,  myndaðist  smámsaman  vera  í  manns- 
mynd,  maður  »fagur  álitum,  mikill  og  máttugur«,  og  hjet 
Búri  (eða  Burri);  hann  átti  son  —  sjálfsagt  við  einhverri 
hrímþursmey  — ,  er  nefndur  er  Borr  (orðið  er  tæplega 
annað  en  hið  alkunna  burr  =  sonur)  —  og  þessi  Borr 
átti  Bestlu,  er  fyrr  var  getið;  þeirra  synir  voru  Oðinn, 
Vili  og  Vé  (Snorri).  Búri  var  þá  eftir  þessu  annars  kyns 
og  uppruna  en  hrímþursar,  og  hefnr  því  eílaust  haft  ann- 
að   eðli  og  lunderni,  verið  vera  á  æðra   sligi   en  Ymir. 


')  Merkileg  er  frásögn  Tacitus  um  salt-lindir  hjá  þýskum  þjóðílokki,  er 
ófriðarefni  urðu;  menn  álitu,  að  guðirnir  Ijetu  saltið  myndast  á  þessum  stað  á 
annan  hátt  en  salt  yrði  ella  til  (af  sjávarvatni) ;  þ.  e.  við  baráttu  elds  og  vatns, 
eða  samkomu  kulda  og  liita,  myndaðist  saltið,  frumlind  als  andlegs  lífs. 


—  16  — 


Líklega  hafa  menn  hugsað  sjer,  að  þessi  vera  og  Ymir 
haíi  verið  allgagnstæð  hvort  öðru,  og  haíi  þar  af  risið 
fjandskapur  meðal  Búra  og  hans  eftirkomenda  annars 
vegar  og  Ymis  og  hans  eftirkomenda  hins  vegar.  Sam- 
týnis  gátu  þeir  ekki  búið  —  og  bústaður  jötna  var  ekki 
vel  byggilegur  æðri  verum.  Borssynir  tóku  því  það  til 
bragðs,  að  þeir  drápu  frumjötuninn  sjálfan  og  byggðu 
sjer  heim  af  kroppi  hans:  jörðina  af  holdi  hans  (stein 
og  björg  af  beinunum),  himinhvelfínguna  af  hauskúpunni, 
skýin  hin  harðmóðgu1)  úr  heilanum,  grös  og  trje  úr 
hárinu,  sæinn  úr  blóðinu  (Vafþr.  21,  Grímn.  41 — 2); 
Völuspá  segir,  að  þeir  hafi  »ypt«,  þ.  e.  lyft,  jörðinni, 
nefnilega  upp  úr  ginnúngagapi;  þá  var  hún  hrjóstrug  og 
ófrjó  —  en  sólin  tók  að  skína  »á  salar  steina«  og  kveikti 
líf;  aftur  er  það  hitinn  (og  Ijósið),  sem  er  lífkveikja; 
þá  varð  jörðin  gróin  grænum  jurtum.  En  á  jörðunni  gerðu 
Borssynir  borg  og  kölluðu  Miðgarð  —  þetta  nafn  á  hinni 
byggðu  jörð  finst  hjá  öllum  germönskum  þjóðum.  Þeir 
girðu  Miðgarð  með  brám  Ymis  (Grímn.). 

Samkvæmt  Völuspá  verður  að  hugsa  sjer,  að  jötnar 
búi  fyrir  utan  þessa  jörð  og  að  hún  sje  greind  frá  búslað 
þeirra,  er  kallaður  er  Jötunheimar;  takmörkin  eða  það 
sem  skilur  þá  og  Miðgarð  er  vatn,  samkvæmt  Vafþr.  16 
á,  er  Ifíng  heitir,  og  leggur  hana  aldrei  (»verðrat  íss  á 
á«).  Efalaust  er  og  sund  það  hið  breiða,  er  Þórr  komst 
ekki  yfir  á  leið  sinni  heim,  er  getur  í  Hárbarðsljóðum, 
takmarkasund.  Samkvæmt1  sögu  Snorra  varð  Þórr  jafnvel 
að  fara  yfir  útsæinn  sjálfan  til  þess  að  komast  til  Ut- 
garða,  en  þeir  eru  ekki  annað  en  partur  af  Jötunheimum. 
Og  þó  er  það  skiljanlegt,  að  Borssynir  hafi  álitið  þess 
þörf  að  girða  Miðgarð,  því  að  auðvitað  mátti  komast 
fram  og  aftur.  Vjer  sjáum  af  þessu,  að  Miðgarðnr  er  að 
mestu  eða  öllu  hugsaður  umflotinn  eða  sem  ey,  og  svarar 
það  vel  til  hins  mikla  skandínaviska  skaga  í  raun  og 
veru.  En  þessar  hugmyndir  um  Miðgarð  eru  vafalaust  að 


')  Svo  eru  þau  nefnd  vegna  hagls  og  hriðar,  sem  úr  þeim  kemur.  Sama 
kemur  fram  i  fornu  þýsku  kvæöi. 


—  17  — 


mestu  norskar.  Jötunheimar  eru  ætíð  hugsaðir  í  norðurátt 
eða  norður  og  austur  frá  Miðgarði,  og  kemur  það  vel 
heim  við  skoðanir  á  öllu  öðru.  Sumstaðar  sjest,  að  Jötun- 
heimar  eru  hugsaðir  »fyrir  austan  Elivága«  (Hym.  5),  við 
himins  enda.  Þar  var  við  ystu  útjaðra  kaldast  og  óvist- 
legast  —  þar  hlutu  hrímþursar  að  hafast  við.  Sbr.  og 
síðari  hugmyndir  um  samfast  land  frá  Rússlandi  (Asíu) 
til  Græniands,  og  voru  þar  kallaðir  Tröllabotnar.  En  í 
Miðgarði  »skein  sól  sunnan«,  þar  var  sólarhiti  og  gróður 
og  að  öllu  vistlegt. 

Nú  segir  frekar  af  Borssonum  eða  ásum.  Orðið  áss, 
flt.  æsir,  er  eldgamalt  orð;  eldri  mynd  þess  er  ans-u-; 
sbr.  Jordanes:  ))hálfguðir,  þ.  e.  anses«  (o:  æsir).  Rót  orðs- 
ins  er  ef  til  vill  hin  sama  sem  í  'an-di'.  I  Völuspá,  sem 
fer  fljótt  yíir  sögu,  segir  þegar  á  eftir  sköpun  jarðar,  að 
æsir  —  þ.  e.  Borssynir  og  líklega  fleiri  guðir  og  gyðjur  — 
hafi  hist  á  Iðavelli  og  þar  haíi  þeir  hátimbrað  sjer  »hörg 
og  hof«,  þ.  e.  gert  sjer  bústaði.  En  milli  þessa  og  sköp- 
unar  jarðar  verður  að  hugsa  sjer  nokkurn  tíma  liðinn. 
A  því  millibili  verður  sköpun  mannkynsins  helst  að  hafa 
gerst.  Frá  því  er  sagt  í  innskotsvísum  í  Völuspá,  þannig, 
að  Oðinn,  Hænir  og  Lóðurr  hafi  komið  ))öflgir  og  ástkir« 
að  húsi  og  fundið  þar  trje,  ask  og  emblu,  örlöglaus  (þ.  e. 
dauð),  og  gefið  þeim  önd  og  óð,  lá  (blóð)  og  góða  litu, 
þ.  e.  gjört  þau  að  lifandi  verum,  mönnum.  Snorra  segist 
svo  frá,  að  Borssynir  haíi  gengið  fram  með  sævarströnd 
og  fundið  þar  trjen  og  gert  þau  að  menskum  mönnum, 
hafi  karlmaðurinn  heitið  Askr,  en  konan  Embla  —  »ok 
ólsk  þaðan  af  mannkindin,  sú  er  byggðin  var  gefin  undir 
(þ.  e.  fyrir  innan)  Miðgarði«. 

Iðavöllur  er  hvergi  annars  nefndur  en  í  Völuspá,  og 
er  óvíst  hvað  nafnið  merkir;  líklegast  merkir  það  »völl 
sem  endurnvjast  af  sjálfum  sjer  og  stöðugt«.  En  bústaður 
sá,  sem  æsir  gerðu  sjálfum  sjer,  er  ætíð  annars  nefndur 
hinu  alkunna  nafni  Asgarður,  og  um  hann  segir  Snorri, 
að  hann  hafi  verið  »í  miðjum  heimi«,  þ.  e.  Miðgarði. 
Ásgarður  var  borg,  þ.  e.  hann  var  umgirður  með  vegg 

Finnur  Jónsson :  Goöafræði.  2 


—  18  — 


eða  garði,  er  var  upphaflega  aðeins  skíðgarður,  og  er  það 
norsk  hugmynd. 

Af  þessu  sjest,  að  meðal  guða  og  manna  var  frá 
öndverðu  hið  nánasta  band;  þeir  bjuggu  svo  að  segja 
saman,  guðirnir  hjeldu  verndarhendi  yíir  mönnunum  og 
alt  þeirra  starf  var  að  halda  við  Miðgarði  og  vernda 
hann,  þ.  e.  sjálfa  sig  og  mennina,  er  þeir  höfðu  skapað; 
mennirnir  skoðuðu  eðlilega  guðina  sem  verndarverur  sínai\ 
er  bæði  höfðu  ást  í  brjósti  til  þeirra  og  aft  til  að  verja 
þá  —  móti  jötnum  eða  hrímþursum  eða,  sem  er  sama, 
öllu  illu. 

Frá  öndverðu  urðu  hrímþursar  hinum  nýju  máttugu 
verum,  Borssonum,  óvinveittir;  þeir,  Borssynir,  voru  a6 
nokkru  ahnars  kyns  og  eðlis;  þeir  drápu  forföður  þeirra, 
sjálfan  Ymi,  byggðu  sjer  sjerstaka  jörð  og  lifðu  þar  út  af 
fyrir  sig.  Þeir  voru  Ijúfir  og  góðir,  en  hrímþursakyn 
var  alt  »atalt((.  Það  er  með  þessu  móti  skiljanlegt,  að 
fjandskapur  og  ófriður  stofnaðist  þegar  í  upphaíi  meðai 
Borssona  (ása)  og  jötna.  Hvort  þetta  er  að  skilja  svo 
sem  upphaflegt  stríð  milli  hins  ljúfa  og  harða  í  náttúr- 
unni,  sumars  og  vetrar,  sólar  og  kulda,  er  vafasamt,  en 
vera  má,  að  það  sje  það  að  nokkru. 

Munum  vjer  nú  segja  frekar  af  sköpunarverki  Borssona. 

Að  þeir  hafi  skapað  sól  og  mána  er  hvergi  sagt 
beinlínis,  nema  Snorri  segir,  að  Borssynir  hafi  tekið  síur 
og  gneista,  er  flugu  úr  Múspellsheimi,  og  sett  þá  á  him- 
ininn  til  að  lýsa  himin  og  jörð;  þar  á  meðal  voru  sól  og 
máni  auk  annara  himintúngla.  Að  minsta  kosti  sköpuðu 
Borssynir  öllum  himintúnglum  stað  og  göngu,  samkvæmt 
innskotsvísum  í  Völuspá,  og  þeir  gáfu  heiti,  eftir  því 
hvort  bjart  var  eða  myrkt,  kölluðu  dag  og  nótt,  morgun 
og  aftan,  og  ár,  er  telja  skyldi  eftir  (sbr.  Vafþr.  25:  »ný 
ok  nið  skópu  nýt  regin  öldum  at  ártali«). 

Síðari  og  ýngri  hugmyndir  eru  það  að  gera  sól  og 
mána  að  lifandi  verum  og  láta  þau  eiga  foreldra  og. 
ætterni. 


—  19  — 


Sólin  varð  goðvera  eða  gyðja,  gift  manni,  sem  hjet 
Glenr  (ef  til  vill  —  hinn  heiði  himinn,  sbr.  að  sólin  er 
kölluð  »brúður  himins«  í  Grímn.  40);  Máni  varð  bróðir 
hennar  —  bæði  börn  Mundilfara  (merkir:  »sá  sem  fer, 
hreifist,  eftir  'mundum',  þ.  e.  tímum«).  Sól  ekur  um 
himininn  og  heita  hestar  hennar  Árvakr  og  Alsvinnr  (al- 
sterkur;  Grímn.  38);  til  þess  að  hlífa  hestunum  við 
bruna  settu  hin  ))blíðu  goð«  ísarnkol  undir  bóga  þeim 
(ísarnkol  =  járnkul,  ískaldur  svali,  þýðir  Snorri  sem 
vindbelgi),  og  þess  utan  stendur  skjöldurinn  Svalinn  fyrir 
sólunni  til  þess  að  björg  og  brim  skuli  ekki  brenna 
(Grímn.  39).  Hjer  er  tvennu  blandað  saman.  Skjöldur 
þessi  er  ekki  annað  en  sólskífan  sjálf.  Norðan  til  á  Sjá- 
landi  hefur  nýlega  fundist  merkilegur  forngripur,  það  er 
eirplata  kringlótt,  öðrumegin  gulli  lögð;  hún  stendur  á 
tvíhjóluðum  vagni  og  einn  hestur  fyrir  (á  fjórum  hjólum). 
Þetta  er  efalaust  sólin,  og  er  þá  sú  hugmynd  svo  gömul, 
alt  í  frá  eiröld. 

Hreifíngu  sólarinnar  um  himininn  skoðuðu  menn 
sem  ílótta,  og  sögðu  hún  væri  ofsótt  af  úlfi,  er  hjeti 
Skoll  (Grímn.  40);  annar  úlfur  vildi  fyrir  hana  og  hjet 
Hati  (er  taka  skyldi  mána;  Snorri).  Þetta  er  gömul  trú 
og  lifir  enn;  talað  er  um  »sól  í  úlfakreppu«,  þegar  »auka- 
sólir«  sjást  á  himni,  og  er  það  talið  ills  viti. 

Sama  og  sólin  er  eiginlega  dagurinn  (sbr.  sólsetur  = 
dagsetur);  en  hann  gerðu  þeir  og  að  sjerstakri  veru,  Dag, 
sem  var  sonur  Dellings  nokkurs  (Vafþr.  25)  af  ásaætt  og 
Nóttar  (Snorri)  (Dellíngur  merkir  »hinn  bjarti«  og  er  auð- 
vitað  sama  sem  dagurinn);  Nótt  er  þá  eldri  og  móðir 
Dags;  þau  aka  bæði  um  himininn,  Dagur  með  hestinum 
Skinfaxa,  Nótt  með  hestinum  Hrímfaxa  (Vafþr.  12,  14); 
af  mjeldropum  hans  kemur  dögg  um  dali.  Nótt  ríður 
(=  ekur)  fyrri,  segir  Snorri;  kemur  þetta  merkilega  heim 
við  það  sem  Tacitus  segir,  að  Germanir  reikni  eftir  nótt- 
tim  —  »nóttin  sýnist  leiða  daginn«.  Annars  er  Nótt  dóttir 
Nörs  (Nörfa  eða  Narfa  kallar  Snorri  hann)  jötuns  —  og 
var  þrígift;  Anarr  eða  Ónarr  var  annar  maður  hennar  og 

2* 


-  20  - 


þeirra  dóttir  Jörð  —  segir  Snorri,  en  þetta  er  allúngur 
tilbúníngur.  Nótt  var  »svört  og  dökk«,  þess  vegna  er  hún 
látin  vera  jötna  ættar.  Eins  fór  um  sumar  og  vetur.  Þau 
voru  gerð  að  verum,  og  látin  eiga  feður,  Svásað  (hinn 
þægilega  og  htyja)  og  Vindsval  (Vafþr.  27);  þessi  nöfn 
eru  sem  oft  ella  ekki  annað  en  helstu  eiginlegleikar  barn- 
anna.  En  öll  þessi  verugervíng  er  allúng. 

Himinhvolfið  sjálft  hugsuðu  menn  sjer  fast  og  óbifan- 
legt,  en  til  þess  að  það  skyldi  vera  svo,  ekki  hreifast  eða 
hallast,  hugsuðu  menn  sjer  verur,  sem  styddu  það,  hjeldu 
því  uppi,  og  af  því  að  bilið  milli  himins  og  jarðar,  þar 
sem  þau  koma  saman,  var  svo  að  segja  ekkert,  urðu 
verur  þessar  að  vera  mjög  smávaxnar;  þess  vegna  voru 
það  dvergar,  sem  báru  himininn;  þeir  voru  4,  Austri, 
Vestri,  Suðri,  Norðri,  nefndir  eftir  höfuðáttunum. 

Um  dverga  og  álfa  skal  síðar  talað. 

Loks  skal  þess  hjer  getið,  að  vindinn,  sem  menn 
sjá  eigi  sjálfan,  sk^TÖu  menn  svo  sem  hann  kæmi  af 
vængjaburði  jötuns  eins  í  arnarham,  er  »sæti  á  himins 
enda«  og  hjeti  Hræsvelgr  (Vafþr.  37);  nafnið  á  efalaust 
við  arnarlíki  jötunsins,  en  örn  er  hræfugl;  vindinn  töldu 
menn  fremur  skaðlegan  en  hitt  (sbr.  kenníngar  sem  bani, 
brjótr,  hundr  viðar  osfrv.,  bani  segls,  seglreiða  osfrv.),  og 
því  varð  hann  að  hafa  þennan  uppruna. 

f  hinu  nánasta  sambandi  við  hinn  skapaða  heim, 
sjerstaklega  heim  goða  og  manna,  er  hugmyndin  um  ask- 
inn  Yggdrasil  eða  Yggdrasils  ask.  Nafnið  merkir  hest  Óðins, 
þ.  e.  gálga  Oðins,  og  verður  síðar  skýrt  hvernig  á  nafninu 
stendur.  Þessi  askur  er  táknun  alls  heimsins  og  stendur 
og  fellur  með  honum.  Völvan  (í  Völuspá)  segist  muna 
svo  langt  aftur  í  tímann,  er  hinn  »mæri  mjötviður«  væri 
enn  »fyrir  neðan  mold«,  þ.  e.  ekki  vaxinn  upp  úr  jörðu. 
Askurinn  er  hjer  nefndur  »mjötviður«,  þ.  e.  viður  (hins 
rjetta)  máls  (mjöt  sbr.  meta  =  mæla,  virða),  og  bendir 
nafnið  til  fullkomnunar  heimsins  (jarðarinnar)  og  hins 
rjetta  fyrirkomulags  tilverunnar.  I  Grímnismálum  er  tysíng 
á  askinum   (lýsíng   Snorra  er  að   mestu   þaðan  tekin). 


—  21  — 


Hann  stendur  eftir  henni  á  3  rótum  (32.  v.);  undir  einni 
býr  Hel,  annari  hrímþursar,  hinni  þriðju  menskir  menn; 
þetta  er  svo  að  skilja,  að  ein  rótin  sje  í  Jötunheimi, 
önnur  í  Niflheimi  (Hel),  þriðja  í  Miðgarði;  en  þetla  er 
efalaust  ekki  hin  upphaflega  hugmynd,  heldur  það,  ad 
rætur  asksins  sjeu  að  eins  á  einum  stað,  þ.  e.  í  Miðgarði; 
þar  undir  var  Urðarbrunnur,  sem  ráða  má  af  Völuspá 
(innskotsvísu,  18).  Brunnurinn  og  askurinn  heyra  ná- 
kvæmlega  saman;  hann  stendur  »æ  grænn«  yfir  brunn- 
inum.  Eins  og  askurinn  er  kallaður  »mjötviður«,  er 
brunnurinn  »urðar-brunnur«,  en  Urður  er  hin  eina  og 
upphaflega  örlagadís,  sú  er  um  mætti  segja  að  k}rnni 
»mjöt((  (hið  rjetta  mál)  alls  (eða  sama  sem  örlögin  sjálf). 
Viðarins  »mjöt«  og  brunnsins  »urðr«  eru  samborin  systkin 
hugsunarinnar.  Askurinn  nefnist  líka  Mímameiður  (Fjölsv. 
20,  24)  og  brunnurinn  Mímisbrunnur  (Völuspá  28);  var 
hvorttveggja  kent  við  Mími,  er  gætir  bæði  brunnsins  og 
asksins,  en  hann  er  ekki  annað  en  persónugervíng  hins 
næranda  vatns,  sem  og  hafði  mikla  þýðíng  í  fornri  þjóð- 
trú,  einkum  hið  rennanda  vatn  og  uppsprettur;  eiðar  voru 
unnir  við  vatn  (sbr.  at  enu  Ijósa  |  leiptrar  vatni;  Völs.  f.  33). 
Segir  Snorri  svo  frá,  að  »nornir  þær,  er  byggva  við  Urðar- 
brunn,  taki  hvern  dag  vatn  í  brunninum  ok  með  aurinn 
þann,  er  liggr  um  brunninn  (sbr.  Völuspá,  innskot,  18.  v.: 
»hár  baðmr,  ausinn  hvíta-auri«)  og  ausi  upp  yíir  askinn, 
til  þess  að  eigi  skulu  limar  hans  tréna  eða  fúna«.  Þetta 
er  að  mestu  rjett,  en  það  munu  ekki  vera  nornirnar, 
heldur  Mímir  sjálfur,  sem  slíkt  gerir,  en  samkvæmt  hugs- 
uninni  og  þýðíngunni,  sem  í  því  er,  kemur  það  raunar  í 
sama  stað  niður.  Ur  þessum  brunni  kom  örlaganornin 
(eða  nornirnar)  eftir  einni  sögu  (sbr.  síðar).  Brunnurinn 
er  líka  viskubrunnur  (sbr.  síðar).  Snorri  bætir  því  við, 
að  tveir  svanir  hafist  við  í  brunninum.  Merkíng  þeirra 
er  óviss. 

Eftir  að  hugmyndin  um  eina  rót  eða  rætur  asksins 
á  einum  stað  breyltist  og  3  rætur  voru  gerðar  úr  einni 
—  þesskonar  skiftíng  eða  margföldun  á  sjer  víðar  stað  — , 


—  22  — 


fjekk  hver  rót  sinn  brunn;  og  þá  voru  Urðarbrunnur 
og  Mímisbrunnur  gerðir  að  tveimur,  Urðarbrunnur  var 
þá  látinn  vera  í  Miðgarði,  Mímisbrunnur  undir  rótinni 
hjá  hrímþursum.  Nú  var  einn  brunnur  enn,  að  nafni 
Hvergelmir  (eig.  gnýjandi  hver,  dynjandi  vatnsbrunnur); 
»þaðan  eiga  vötn  öll  vega«  (Grímn.  26;  en  þar  stendur 
og,  að  af  hornum  Eikþyrnis  —  sjá  síðar  —  drjúpi  í  Hver- 
gelmi  og  sje  sá  dropi  uppruni  allra  vatna).  Snorri  segir, 
að  þessi  brunnur  sje  í  miðjum  Niílheimi  undir  3.  rót 
asksins  þar,  og  nefnir  ár  þær,  er  þaðan  renni  (sbr.  Grímn. 
27 — 28).  Svo  var  þá  3.  rótin  sett  yfir  þennan  brunn;  sbr. 
vísuna  úr  Grímnismálum,  er  áður  var  skrifuð. 

Askurinn  var,  þótt  heilagur  væri  (Völuspá),  undir- 
orpinn  áhrifum  frá  umheimi  og  mart  var  það,  er  honum 
var  hætta  búin  af.  »Askr  Yggdrasils  |  drýgir  erfiði  |  meira 
en  menn  viti  |  hjörtr  bítr  ofan  |  en  á  hliðu  fúnar  |  skerðir 
Níðhöggr  neðan((  (Grímn.  30).  Hann  fúnar  utan  fyrir  áhrif 
lofts  og  veðra;  hjörtur  bítur  brum  hans,  og  ormurinn 
Níðhöggur — nafnið  er  dregið  af  þessum  verknaði  —  nagar 
rótina  að  neðan.  Það  er  von  til,  að  askurinn  þurfi  því 
meiri  umönnun  og  vörn.  Síðari  hugmyndir  eru  það,  að 
hjörturinn  verður  að  4  hjörtum,  líklega  einn  við  hverja 
hlið  (Grímn.  34),  og  ormurinn  að  ótal  ormum  (Grímn.  35). 
Þýðíngarminna  atriði  er,  að  í  toppi  asksins  býr  örn  einn 
(á  asktrjám  hafa  ernir  helst  valið  sjer  sæti,  sbr.  »er  á 
asklimum  |  ernir  sitja«,  H.  hund.  50)  og  á  milli  augna 
hans  situr  haukur,  er  heitir  Veðrfölnir;  íkorninn  Rata- 
toskr  (»með  tönn  er  nagar«)  rennur  eftir  bolnum  upp  og 
niður  og  ber  orð  (öfundarorð,  Snorri)  arnarins  niður  til 
Níðhöggs  (Grímn.  33).  Hverja  merkíng  (táknunarmerkíng) 
þessi  d)^r  hafi,  er  erfitt  að  segja,  ef  til  vill  enga,  og  sýnist 
alt  tekið  eftir  því,  sem  kemur  fyrir  í  náttúrunni;  hirtir 
eru  einmitt  sjerstaklega  gráðugir  í  toppinn  af  trjánum, 
jarðrottan  nagar  ræturnar,  og  önnur  dýr  skemma  og  naga 
börkinn. 

Askurinn  er  »æstur  viða«  (Grímn.  45),  en  hann  er 
líka   hæstur   allra   trjáa;   hann   er  »hár«   (Völuspá  18), 


—  23  — 


»heiðvanur«  (Völuspá  26),  og  nær  upp  úr  sk}7junum, 
upp  í  himinblámann,  þar  sem  altaf  er  heiði.  Greinar 
hans  breiðast  um  allan  heiminn,  þ.  e.  Miðgarð  (Fjölsv. 
19:  »es  breiðask  umb  |  lönd  öll  limar«).  Þetta  er  sama 
lýsíngin  og  á  Uppsalatrjenu  hjá  Adam.  Þegar  sagt  er  um 
askinn,  að  hann  sje  »æ  grænn«,  er  það  ekki  tekið  úr 
náttúrunni,  því  að  askur  er  ekki  sígrænn  viður,  en  Ygg- 
drasill  er  látinn  vera  það  til  þess  með  því  að  hafa  yfir- 
burði  yfir  alla  aska  aðra. 

Askurinn  er  ekki  eilífur;  hann  fellur  við  það  »er 
fæstan  varir«  segir  í  Fjölsvinnsmálum,  og  mun  þess  getið 
síðar.  En  það  stafar  auðvitað  af  því,  að  hann  er  ekki 
íinnað  en  táknun  Miðgarðs  eða  jarðarinnar,  sem  heldur 
ekki  er  eilíf  en  á  að  farast. 

Annars  á  hugmyndin  um  askinn  sem  veraldartrje 
(sbr.  kennínguna  jarðar  hasla,  »und  jarðar  höslu«  ==  und 
himni,  á  jörðu,  og  »góanar  [=  jarðar]  hösull«  á  hinum 
sænska  Röksteini,  ef  sá  lestur  rúnanna  er  rjettur)  rót 
sína  í  þeiin  almenna  sið  í  fornöld,  að  gróðursetja  trje 
við  bæi  og  hús,  og  voru  þau  sjerstaklega  heilög  kölluð 
og  átrúnaður  á  þeim;  ættarheill  var  undir  því  komin  að 
þau  dafnaði  vel  og  væri  hlíft  við  öllum  meiðslum  og  illri 
meðferð.  Veraldartrjeð  er  ekki  annað  en  þesskonar  heimilis- 
trje,  að  eins  í  stærra  stíl.  Aðra  skýríngu  þarf  ekki  en 
þessa,  og  hún  er  fullnóg.  Kross  Krists  þarf  alls  ekki  til, 
eins  og  Bugge  vildi.  Þess  skal  og  getið,  að  svo  sýnist  sem 
stundum  hafi  menn  byggt  hús  eða  íverukofa  undir  háum 
og  greinamiklum  trjám  eða  utan  um  þau,  svo  að  greina- 
klasinn  hlífði  að  ofan.  Slíks  er  getið  í  upphafi  Völsúnga- 
sögu;  í  miðri  höll  Siggeirs  konúngs  stóð  apaldur  mikill, 
og  limar  trjesins  stóðu  út  um  ræfr  hallarinnar;  sbr.  tals- 
háttinn  »þá  verðr  eik  at  fága  er  undir  skal  búa«  (Egilss. 
68.  k.).  Hugmyndin  um  Yggdrasil  er  einhver  hin  fegursta  og 
stórkostlegasta  hugarsmíð  í  goðafræði  vorri. 

Svo  var  þá  heimurinn  skapaður;  Borssynir,  æsir  og 
mannfólkið  bjó  undir  Miðgarði;  jötnar  eða  hinir  fornu 
hrímþursar  þar  fyrir  utan,  og  dvergar  í  jörðu  og  stein- 


—  24  — 


um.  En  hrimþursar  voru  undir  niðri  reiðir  við  æsi  og 
öfundsamir  og  bjuggu  þeim  frá  upphafi  ófrið  og  úlfúð,  og 
alt  ilt,  er  þeir  gátu;  af  þeim  stóð  eilíf  hætta  goðum  og 
mönnum. 

Þessar  hugmyndir  um  Miðgarð  og  Asgarð  (sbr.  Hárb. 
55 — 6  og  Þrym.  5,  þar  semValhöll  er  eflaust  hugsuð  á  jörð- 
unni  en  ekki  á  himni)  voru  þó  ekki  einhlítar,  og  ef  tii 
vill  ekki  heldur  þær  allra  upphaílegustu.  Ef  hinn  æðsti 
guð  var  frá  upphafi  sólar-  eða  himinguð  —  svo  sem  síðar 
verður  frekar  sagt  — ,  verður  hann  að  hafa  haft  bústað 
sinn  á  himnum,  og  er  þá  himininn  einmitt  hinn  upphaf- 
legi  goðabústaður.  Þessa  finnast  og  menjar —  eða  að  minsta 
kosti  má  skilja  það  svo  — ,  einkum  í  kenníngunni  um  Hlið- 
skjálf,  og  svo  voru  öll  goðin  flutt  upp  í  himininn.  Vegur 
þeirra  er  Bifröst  (bif  —  mynd,  litur;  röst  ===  vegur),  er 
Heimdallur  gætir.  Egill  segir,  að  Óðinn  hafi  tekið  son 
sinn  upp  í  goðheim.  Eilífur  kallar  Þór  himinsjóla,  og 
jafnvel  Völuspá  kallar  himininn  ragna  sjöt. 


3.  gr.  Fyrsti  þáttur  í  lífi  goða. 

Eins  og  áður  er  getið  segir  í  Völuspá,  að  æsir  hafi 
hist  á  Iðavelli,  og  þar  tóku  þeir  til  borgargerðar  og  smíða, 
skópu  sjer  smíðaverkfæri,  bjuggu  sjer  »hörg  og  hof«;  alt 
ljek  þeim  í  lyndi;  friðsælt  tímabil  hófst  í  lífi  þeirra  — 
»vas  þeim  vettergis  |  vant  ór  golli«,  segir  kvæðið,  au5 
höfðu  þeir  nægan,  og  lífið  var  þeim  leikur  og  yndi  — ,. 
þeir  ))tefldu  í  túnk<  og  voru  glaðir.  Eins  hefur  verið  um 
mennina  sjálfa;  þetta  tímabil  er  gullöld  friðar  og  ánægju, 
sakleysis  og  sælu.  Vel  getur  verið,  að  þessi  lýsíng  sje  ekki 
alveg  óháð  biblíuhugmyndinni  um  paradís,  en  svo  þarf  ekki 
að  vera.  Fornfræðin  skýrir  oss,  hvílík  feikn  af  gulli  hafi  verið 
til  á  Norðurlöndum  á  eiröldinni  (um  100  smábátar  úr  skíru 
gulli,  hver  innan  í  öðrum,  hafa  fundist  sem  heitgjöf  til  goð- 
anna,  svo  að  það  eitt  sje  nefnt).  Vitundin  um  þessar  feikna- 


—  25  — 


miklu  gullbirgðir  á  fyrri  tíuium  er  eiuhlít  til  skýríngar 
þessari  hugmynd.  Svo  segir  kvæðið,  að  þessir  friðar  og 
gulltímar  hafi  staðið  —  »unz  þrjár  kómu  |  þursameyjar 
ámátkar  mjök  |  ór  Jötunheimum«.  Það  er  af  öllu  ljóst,  að 
þessar  þursameyjar  hafa  átt  að  hafa  eitthvert  merkilegt 
ætlunarverk.  Það  er  ekki  erfitt  að  sjá  hvað  það  er,  þótt 
hjer  vanti  meinlega  í  kvæðið  og  þótt  það  gefi  engar  aðrar 
skýríngar.  Þær  eru  sendar  af  jötnum  til  þess  að  gera 
óskunda,  spilla  lífi  guða  (og  manna).  Fjandskapur  jötna 
sjest  hjer  berlega  í  f^^rsta  sinn  í  verkinu.  Þeir  vilja  hefna 
sín  og  Ymis  á  goðunum  og  vilja  tortíma  þeim.  Að  öðru 
leyti  kunnum  vjer  ekki  að  segja  nánar  af  þessum  meyjum. 
Sumir  hafa  ætlað  að  það  væri  nornirnar,  er  skapa  mönn- 
um  aldur  og  ráða  lífi  og  dauða  þeirra.  Ættu  þær  þá  að 
hafa  valdið  því,  að  guðir  og  menn  urðu  dauðlegir  —  en 
þar  með  var  ekki  tortímt  kijni  manna  og  goða  þegar 
í  stað.  Má  vera,  að  höf.  kvæðisins  haíi  haft  þessa  hug- 
mynd,  en  ekki  kemur  hún  heim  við  hugmyndina  um  Urð 
og  Urðarbrunn.  Annars  eru  hugmyndirnar  um  nornirnar 
nokkuð  á  reiki. 

Trúin  á  þesskonar  verur,  örlagadísir,  er  víst  jafn- 
gömul  mannkyninu  og  finst  hjá  öllum  þjóðum.  Hjá  ger- 
mönskum  þjóðum  sýnist  sú  trú  elst,  að  ein  hafi  verið 
nornin,  örlagadísin,  og  var  það  Urðr  (fornsaxn.  Wurd, 
fornþ.  Wurt,  fornensk.  Wyrð),  skylt  rótinni  í  orðinu  verða 
(orðinn),  sbr.  þýðínguna  í  verða  'að  missa'.  Sumir  halda, 
að  frummerkíngin  sje  »spunakona«  (verð-  =  vert-,  í  verto 
»jeg  sný«  á  lat.),  og  sje  þar  átt  við  örlagaspuna  eða  vef. 
(»Wyrð  óf  mjer«  er  sagt  á  fornensku,  sbr.  örlög-símu  og 
-þættir.)  En  þetta  er  mjög  vafasamt,  og  rjettara  mtin, 
að  urðr  merki  upphaflega  blátt  áfram  dauða;  til  marks 
um  það  er  karlkynsorðið  urðr,  er  merkir  'dauða';  en 
þessi  orð,  urðr  kvennk.  og  urðr  karlk.,  eru  auðvitað 
sama  orðið  (kynskifti  eiga  sjer  oftar  stað,  sbr.  Nerthus 
kvk.,  og  Njörð  karlguð,  sig  hvorugk.  =  orusta,  og  sigr 
kaiik.,  sem  er  sama  orðið).  Svo  varð  Urðr  nafnið  á 
þeirri   veru,   er   rjeð    hvers    manns   lífslengd   og  dauða. 


-  26  — 


Dauðinn  er  kallaður  meðal  annars  Urðar  orð,  sbr.  »dómur 
norna<(.  Sem  oftar  urðu  úr  þessari  frumveru  margar  verur, 
nornir,  eins  og  sjest  af  Fáfnismálum  (13):  »Sundrbornar 
mjök  |  segik  nornir  vesa  |  eigut  þær  ætt  saman  |  sumar  ro 
áskungar  |  sumar  alfkungar  |  sumar  dœtr  Dvalins  (þ.  e. 
dvergaættar)«.  Hjer  af  sjest  og,  að  þær  eru  taldar  úr  ýms- 
um  ættum,  en  ekki  eru  þær  hjer  taldar  þursakyns  (orð 
Snorra  stafa  frá  þessari  vísu).  Allúngur  skáldskapur  er 
það,  sem  kemur  fram  í  þríliðunni:  Urðr,  Verðandi,  Skuld, 
þ.  e.  nornir,  er  ráði  fortíð,  nútíð  og  framtíð.  Skuld  hefur 
líklega  upphaflega  verið  haft  í  sömu  merkíngu  sem  Urðr 
(sbr.  skeikar  þá  skuld  at  sköpum,  Gróg.  4),  en  hefur  verið 
gerð  að  sjálfstæðri  norn.  Einu  sinni  er  haft  urðir  í  fleir- 
tölu,  en  það  merkir  ekki  annað  en  nornir  alment,  og  einu 
sinni  eru  nefndar  »urðar  lokur«  (Gróg.  7)  og  merkir  ekki 
annað  en  óbifanlegt  örlagaákvæði.  Urðr  sjálf  er,  eins  og 
áður  var  getið,  sett  í  náið  samband  við  veraldartrjeð, 
sem  var  nábundið  forlögum  goðanna,  og  brunninn  undir 
því.  Úr  honum  er  Urðr  látin  vera  komin  (»komsk  Urðr 
ór  brunni<(,  segir  Kormákr).  í  innskotsvísu  í  Völuspá  20 
eru  þær  þrjár  nornir  látnar  koma  þaðan,  og  um  þær 
segir,  að  »þær  lög  lögðu  |  þær  líf  kuru  |  alda  börnum  |  or- 
lög  seggja«.  En  móti  þessu,  sem  er  ýngra,  stendur  nafnið 
Urðar  —  ekki  Urða  —  brunnur.  Vel  getur  verið,  að  suð- 
rænar  hugmyndir  (þær  voru  3  örlagadísirnar  hjá  Grikkjum) 
hafi  komist  inn  á  Norðurlönd  og  fætt  þessa  þrenníngar- 
hugmynd  þar.  Frá  þursum  stafa  þessar  dísir  eftir  þessu 
ekki,  en  þó  getur  vel  verið,  að  höfundur  Völuspár  hafi 
af  eigin  geðþótta  látið  þær  koma  þaðan,  af  því  að  hann 
áleit  dauðann  þeirra  verk  og  dauðann  sem  ilt  og  ógæfu. 
Annars  eru  nornirnar  taldar  góðar  og  illar  (sbr.  tálar- 
dísir,  grimmar  urðir,  aumleg  norn,  Ijótar  nornir).  Pær 
koma  þegar  sem  barnið  er  nýfætt  og  ákveða  aldur  þess 
og  lífslán  (sbr. :  »Nótt  varð  í  bæ  |  nornir  kómu  |  .  .  .  þann 
báðu  fylki  |  frægstan  verða«  osfrv.,  H.  hund.).  Færeyíngar 
kalla  »nornagraut«  fyrstu  máltíðina,  sem  kona  á  barns- 


sæng  nýtur  eftir  barnsburð;  ef  til  vill  var  þessi  grautur 
upphaílega  fórn,  er  skyldi  mýkja  nornirnar. 

Hverjar  sem  þær  vorn,  þessar  umgetnu  þursameyjar 
—  Snorri  vissi  ekki  meira  um  þær  en  vjer;  hann  segir, 
að  gullaldurinn  »spiltist  af  tilkvámu  kvennanna«  — ,  ills 
viti  og  ills  valdandi  hafa  þær  eflaust  verið. 

A  þessu  tímabili,  sem  hjer  um  ræðir,  hefur  Loki 
komið  til  goðanna  og  komið  sjer  svo  vel  fram,  að  hann 
gerðist  eiðbróðir  Óðins,  og  verður  frekar  talað  um  merk- 
íng  þess  atriðis  síðar. 

Hið  næsta  merkisatriði  í  lífi  goðanna  er  það,  sem 
Völuspá  —  og  aftur  er  þetta  kvæði  eitt  til  frásagnar  — 
segir  um  Gullveigu  eða  Heiði  völu.  Völvan,  sem  talar  í 
kvæðinu,  segist  muna  hið  fyrsta  fólkvíg,  er  Gullveig  var 
geirum  studd  (stúngin)  í  Óðins  höll  og  brend  þrysvar  og 
þó  lifnaði  hún  í  hvert  sinn  aftur.  Hún  var  velspá  völva 
og  » vitti  ganda«  (notaði  töfraða  seiðstafi),  framdi  seið,  — 
sem  var  allra  íþrótta  verst  og  skammarlegust;  Heiður  var 
ætíð  »yndi  illra  kvenna«.  Það  er  auðsjeð  á  þessu,  að 
þessi  seiðkona  hefur  komið  í  hóp  goðanna  og  þar  framið 
hina  illu  íþrótt  sína  og  spilt  fólkinu.  Og  svo  deyða  goðin 
hana,  en  það  dugir  ekki. 

A  eftir  þessu  segir  kvæðið  frá  styrjöld,  auðsjáanlega 
meðal  ása  og  annara  vera,  sem  alt  í  einu  koma  fram,  og 
vanir  kallast.  Æsir  fara  halloka,  borgarveggur  þeirra  er 
brotinn,  og  þeir  verða  að  gera  frið  við  vani.  Nú  verður 
að  færa  saman  frásagnir  eftir  líkindum.  Snorri  segir  í 
Heimskrínglu  sinni  frá  ófriði  milli  ása  og  vana,  en  ekki 
segir  þar,  hvernig  á  honum  stóð;  Óðinn  fór  með  her 
á  hendur  þeim  og  höfðu  ýmsir  sigur  og  herjuðu  hvorir 
land  annara,  uns  þeim  leiddist  þetta  og  gerðu  frið  og 
gáfu  hvorir  öðrum  gísla.  Gísl  vana  var  Njörður;  dóttir 
hans  Freyja  »kendi  fyrst  með  ásum  seið,  sem  vönum 
er  títt,  en  þessari  fjölkyngi,  seiðinum,  fylgir  svá  mikil 
ergi  (ósiðsemi),  að  eigi  þótti  karlmönnum  skammlaust 
við  að  fara,  og  var  gyðjunum  kend  sú  íþrótt«.  Hin  upp- 
runalega  saga  er  nú  auðsjáanlega  sú,  að  Gullveig-Heiður 


—  28  — 


er  vanakyns;  hún  kemur  til  goðanna,  tryllir  fólkið  og 
spillir  því,  æsir  misþyrma  henni  og  vanir  vilja  hefna 
hennar;  svo  verður  ófriður  úr  og  goðin  eða  æsir  verða 
undir.  Það  mátti  nú  segja  að  gullaldurinn  væri  úti;  hann 
endaði  með  ófrið,  og  þó  sætt  kæmist  á,  hlaust  verra 
af,  áður  lángt  um  liði. 

Sumir  fræðimenn  hafa  ætlað,  að  Gullveig  væri  táknun 
gullsins  sjálfs  með  þeirri  spillíngu,  sem  það  veldur,  ágirnis- 
löstum  og  öðru  iliu.  Nafnið  merkir  gull-kraft.  Gullinu 
hafi  vanir  dreift  út,  þeir  hafi  verið  verslunargoð  og  hafi 
því  í  rauninni  verið  valdir  að  spillíngunni.  Þetta  er  skarp- 
leg  skýríng,  en  tæplega  rjett  og  óþörf,  þótt  nafnið  á  völ- 
unni  fái  með  því  ágæta  skýríngu. 

Vanir.  Þess  íinst  hvergi  getið,  hvaðan  vanir  voru 
komnir  eða  hvernig  á  þeim  stóð.  En  goðverur  er  óhætL 
að  telja  þá.  Þeir  eru  nefndir  vísir,  og  þeir  sýnast  vera 
sjerstaklega  nefndir  »ginnregin«  (t.  d.  í  Alv.  20),  en  ekki 
er  þýðíng  orðsins  vel  Ijós  ()>máttug  goð«;  ginn-  herðandi, 
sbr.  »ginnheilög  goð«,  er  ef  til  vill  merkir  vani  líka).  Af 
nöfnum  á  hlutum  hjá  vönum,  í  Alvíssmálum,  má  sjá, 
að  þeir  eru  bendlaðir  við  ferðir  (jörðin  heitir  »vegir«  hjá 
þeim),  og  af  því  sem  segir  um  Njörð  er  auðsjeð,  að  þeir 
eru  bendlaðir  við  vind  og  sjó;  þeir  hafa  verið  skoðaðir 
sem  stýrandi  viðskiftum  (verslun)  og  auðsæld.  Þeir  voru 
jafnmáttngir  og  æsir  og  svo  að  segja  jafnmætir  þeim; 
þeir  bjuggu  í  Vanaheimi,  en  þessa  heims  getur  annars 
lítið  og  ilt  að  hugsa  sjer  hvar  hans  er  að  leita  og  af- 
stöðu  hans  yið  Ásgarð.  Nafn  þeirra  er  álitið  að  merki: 
»hina  björtu«  eða,  af  sumum  (A.  Noreen),  »sjávargoð«> 
og  enn  öðrum  »vini«.  Þá  er  sættir  tókust  með  ásum  og 
vönum,  gáfu  vanir  ásum  að  gíslum  Njörð  og  Frey,  en 
æsir  gáfu  þeim  aftur  Hæni  og  sendu  Mími  með  honum 
(sbr.  síðar).  Griðin  voru  sett  með  því  móti,  að  bæði 
æsir  og  vanir  spýttu  hrákum  sínum  í  eitt  ker  (þetta 
bendir  til  þjóðtrúar  á  kraft  og  þýðíngu  munnvatnsins)1) 


')  Sbr.  söguna  um  Óöin  og  Geirhildi,  er  hann  gaf  henni  hráka  sinn  til 
ölgeröar. 


—  29  — 


og  gerðu  úr  þeim  mannveru,  er  Kvasir  hjet;  »hann  er 
svá  vitr,  at  engi  spyrr  hann  þeira  hluta,  er  eigi  kann 
hann  órlausn«.  Skal  síðar  meir  af  honum  sagt. 

Menn  hafa  álitið,  að  sagan  um  viðskifti  ása  og  vana 
eigi  rót  sína  í  bardögum  norrænna  eða  germanskra  þjóða 
sín  á  milli,  og  hafi  þeir  svo  haft  menníngaráhrif  hvorir  á 
aðra  og  tekið  upp  trúarhugmyndir  hvorir  frá  öðrum.  En 
slíkt  eru  auðvitað  tilgátur,  sem  ekki  heldur  skýra  mikið. 

Nú  víkur  sögunni  aftur  að  því,  þar  sem  ófriðnum 
lauk  og  brotinn  var  borðveggurinn  um  Ásgarð.  Æsir  ósk- 
uðu  þess  að  byggja  annan  garð,  er  traustari  væri  og 
reyndist.  Frá  þessu  og  því  sem  þar  fylgdi  segir  enn 
Snorri  einn,  og  svo  tekur  Völuspá  við  aftur,  en  í  kvæðið 
er  skella  og  vantar  líklegast  í,  en  samband  viðburðanna 
er  ljóst  af  kvæðinu,  þótt  Snorri  haíi  ekki  sjeð  það.  Hann 
segir  þá,  að  »í  öndverða  byggð  goðanna«  (þetta  má  til 
sanns  vegar  færa)  hafi  komið  smiður  til  goðanna  og  boð- 
ist  tii  að  gera  þeim  borg  (virki)  örugga  fyrir  jötnum, 
ef  hann  fengi  sól  og  mána  og  Freyju  að  launum.  Goðin 
gengu  að  þessu,  og  bundu  það  eiðum,  ef  hann  yrði  búinn 
með  borgina  á  einum  vetri,  og  mætti  hann  hafa  hest 
sinn  til  hjálpar,  en  enga  aðra  hjálp.  Smiðurinn  vann 
duglega,  en  hesturinn  þó  hálfu  betur.  Og  þegar  ekki  voru 
nema  3  dagar  eftir,  þótti  það  auðsjeð,  að  smíðin  mundi 
verða  búin,  og  urðu  nú  goðin  heldur  smeyk.  Loki  var 
sá,  er  ráðið  hafði  til  kaupanna,  og  var  honum  nú  öliu 
illu  heitið,  ef  hann  hindraði  ekki  verkið.  Hann  gerði  það 
með  því  að  bregða  sjer  í  merar  líki  og  lokka  svo  hestinn 
burt  frá  smiðnum  —  og  bar  síðan  Sleipni,  segir  sagan. 
En  Þór  tók  að  sjer  að  sjá  fyrir  jötninum,  þrátt  fyrir  eið- 
ana  —  og  hjer  tekur  kvæðið  við  og  segir  kjarnyrt  að 
»Þórr  einn  þar  vá  |  þrunginn  móði  .  .  .  á  gengusk  eiðar  | 
orð  ok  sœri«. 

Það  er  ljóst,  að  þetta  alt  er  bragð  frá  jötna  hendi 
til  þess  að  eyðileggja  goðin.  Þeir  gera  smiðinn  út  og  vilja 
nota  sjer  nauð   goðanna.   Þeir  lofa  að  sönnu  að  gera 


—  30  — 


borgina,1)  en  hvað  eiga  þeir  að  fá  í  staðinn?  Sól  og 
rnána  og  Freyju.  Hvað  hefði  orðið  af  jörðunni,  af  mönn- 
um  og  goðum,  ef  sólin,  lífgjafi  alls,  og  skilyrði  fyrir  öllu 
lífi,  hefði  verið  tekin  burt,  eða  ef  Freyja,  jafnmáttug  gyðja, 
hefði  horfið  úr  flokki  goðanna.  Bragðið  hefði  orðið  full- 
komin  tortíming,  hefði  það  lánast;  en  til  hvers  leiddi  það 
samt  ekki?  Guðirnir  höfðu  í  raun  og  veru  gert  sig  seka  í 
því  versta,  sem  hægt  var,  eiðrofi  —  »armr  es  vára  vargr« 
var  forn  skoðun;  þeir  höfðu  nú  hlaðið  á  sig  sektarþúnga, 
sem  hlaut  að  hafa  hinar  verstu  afleiðíngar.  Með  þessu 
hefst  nýtt  tímabil  í  sögu  þeirra,  fult  af  áhyggjum  og  bar- 
áttu.  Nú  koma  tímar  hinna  tíðu  austurferða  Þórs  til  að 
berja  á  jötnum  —  nú  hefst  orustutími  meðal  manna. 
Völvan  táknar  þetta  með  því  að  segja,  að  hún  hafi  sjeð 
valkyrjur  koma  til  goðþjóðar  (goðheima).  Hún  hefur  og 
orðið  þess  vör,  að  Óðinn  hefur  gert  ýmislegt  til  varúðar, 
t.  d.  falið  Gjallarhorn  Heimdalls  undir  Yggdrasli,  líklega 
í  gej^mslu  hjá  Mími,  og  hún  hefur  sjálf  sjeð  Óðin  koma 
til  Mímis  til  þess  að  fá  visku,  spekt  og  þekkíngu  í  brunni 
hans,  en  það  kostar  reyndar  annað  auga  hans  að  fá 
drykkinn.  Óðinn  sparar  ekkert,  ekki  einu  sinni  hina  ágæt- 
ustu  parta  síns  eigin  líkama.  Frá  þeirri  stundu  er  Óðinn 
eineygur  —  og  »Mímir  drekkur  mjöð  morgin  hvern  af 
veði  Valföðrs«. 

Þessi  sögn  um  veð-gjöf  Óðins  hjá  Mími  og  drykk 
hans  af  brunninum  er  álitin  vera  gömul  náttúruvið- 
brigði.  Sólin  á  himninum  á  að  hafa  verið  gerð  að  hinu 
alsjáanda  auga  Óðins,  en  hún  var  ekki*  nema  ein;  hvar 
var  þá  hitt  augað?  Það  var  auðvitað  það,  sem  sást  í 
vatninu  eða  brunnum,  þegar  sólin  speglaðist  í  þeim.  Nú 
af  því  vatnið  var  talið  vísdómsfult,  var  út  af  því  sköpuð 
sagan  um  að  Óðinn  leitaði  visku  hjá  vatninu  eða  per- 
sónugervíng  þess,  Mími.  Þetta  endurtók  sig  dagsdaglega, 
er  sólin  gekk  i  ægi  —  en  var  gert  að  einum  fornviðburði 
í  lífi  Óðins  eða  sólguðsins.  Sumir  hafa  leitað  enn  dýpri 


*)  Annars  eru  þesskonar  byggíngameistarasögur  tíöar  og  koma  viða  fyrir 
aö  fornu  og  nýju,  og  er  þessi  einna  elst  allra,  ef  ekki  fyrirmyndin. 


—  31  — 

merkíngar  í  þessari  sögu  allri  saman;  MúllenhoíT  segir 
fagurlega,  að  Óðinn  haíi  með  þessu  gert  fjelag,  er  veiti 
honum,  hinum  æðsta  guði  og  heimstýri,  aðgáng  að  hin- 
um  eilifa  brunni  viskunnar  og  veraldartrjenu  þrifnað  og 
styrk,  og  með  því  sje  innilegt  samband  milli  Oðins  og 
asksins  líka  táknað.  Sólskin  og  vatnið  vermir  og  nærir 
alt  sem  á  jörðu  grær. 

Hið  næsta  merkisatriði  í  sögu  goðanna  er  dauði 
Baldurs.  Með  honum  hefst  það  tímabil  í  sögunni,  sem 
Norðmenn  i  heiðni  skoðuðu  sem  hina  nánustu  nútíð, 
sína  eigin  tíma.  Það  var  hin  eiginlega  ófriðar-  og  bardaga- 
tíð  og  undanfari  hins  síðasta  viðburðar,  ragnaraka,  og 
verður  hjer  frá  sögunni  horfið  um  sinn  og  sagt  frá  hin- 
um  einstöku  goðum  og  verum  nánar. 


4.  gr.  Elstu  goðin. 

^Ef  vjer  gætuni  skygnst  nokkuð  lángt  aftur  í  tímann, 
og  lengra  en  vjer  nú  getum  eftir  heimildum  vorum, 
myndum  vjer  eflaust  sjá,  að  þá  voru  færri  guðir  og 
gyðjur  tignaðir  af  Norðmönnum  en  á  hinum  síðustu 
tímum  heiðninnar  og  með  öðru  móti.  Vjer  mundum  þá 
líklega  sjá,  að  einn  eða  tveir  voru  aðalguðir,  og  mundu 
það  vera  Tgr  og  Pórr.  Tyr  hjet  á  eldra  stigi  málsins 
tivaR  (sbr.  »tívar«  í  flt.),  en  orðstofninn  tiv-  er  einmitt 
sá  sami  sem  í  lat.  divus  og  gr.  zeus,  eignarf.  di[F]os,  og 
merkir  »guð«  eða  »guðlegur«,  upphaflega  »hinn  bjarti«, 
og  er  þá  að  upphaíi  guð  himinsins  og  sólarinnar,  frjó- 
semdarguð  og  heimst)Trir.  En  þetta  upphaflega  eðli  hans 
hvarf,  þegar  fram  liðu  stundir,  og  hann  breyttist  í  hern- 
aðarguð  samkvæmt  lífsferli  germanskra  þjóða  og  ekki 
síst  hins  norræna  ættflokks.  Samkvæmt  öllum  norrænum 
sögnum  er  Týr  hernaðarguð,  »vígaguð«,  segir  Snorri,  »og 
ekki  kallaður  sættir  manna«  (honum  verður  síðar  lýst 
frekar).  En  í  heimildum  vorum  er  hann  ekki  aðalguðinn, 


—  32  — 


heldur  Óðinn;  það  er  talið  til  komið  af  því,  að  Óðins- 
trúin  var  ekki  upprunaleg  á  Norðurlöndum,  heldur  íluttist 
þángað,  tróð  sér  inn  og  rak  Týs-trúna  frá  völdum,  svo  að 
nú  settist  Óðinn  í  hásætið,  og  alt  varð  honum  að  lúta; 
merkilegast  er,  að  í  Oðinskenníngum  er  að  eins  haft 
sem  síðari  liður  Týr  (Veratýr,  her-Týr,  Hropta-Týr,  Gauta- 
Týr,  Hangatýr,  geirtýr,  Valtýr,  Fimbultýr)  en  ekki  önnur 
goðanöfn,  og  svo  varð  Týr  nokkurskonar  lægri  herguð, 
er  »gott  er  að  heita  á  hreystimönnum«  (Snorri).  Hvenær 
þetta  hafi  orðið,  er  ekki  með  öllu  víst,  og  er  ágreiníngur 
um  það;  sumir  telja  það  haíi  gerst  um  600  eftir  Krist, 
sumir  fyrr,  jafnvel  skömmu  eftir  burð  Krists. 

Hinn  guðinn,  Þórr,  er  hinn  upphaflegi  þrumuguð, 
og  þá  líka  náskyldur  hinum  upphaflega  himinguði  (Tý), 
og  ef  til  vill  að  upphafi  ekki  annað  en  annað  nafn  á 
honum;  en  þrumum  fylgir  regn  og  frjósemi  jarðar  (sbr. 
síðar).  Rót  orðsins  er  þon-,  sama  og  í  ton-  (lat.  tonus  = 
'hljóð',  tonare  =  'að  hljóða','að  þruma',  tonitru  =  'þruma'), 
og  sýnir  glögglega  merkíngu  guðsins.  Ekki  þurfti  mikið 
til,  að  þrumuráðandinn  yrði  hugsaður  sem  sonur  himin- 
guðsins.  Það  lá  svo  nærri,  að  það  hefði  verið  merkilegt, 
ef  hugsunarsköpunin  hefði  ekki  gengið  í  þá  átt.  Svo  þegar 
Óðinn  hafði  rutt  Tý  úr  vegi,  færðist  föðurnafnið  yfir  á 
Óðin  og  var  Þór  gerður  hans  son. 

Ymsir  aðrir  guðir  eru  líklega  ekki  heldur  annað  en 
hinn  upphaflegi  aðalguð,  sólguð  eða  himinguð,  t.  d.  bæði 
Freyr  og  Heimdallur. 

Sólarylur  og  vætan  úr  loftinu  frjóvgaði  jörðina  og 
framleiddi  alt  líf  á  henni.  Hvað  lá  nær  en  að  gera  hana 
að  lifandi  veru,  að  goðdómi,  og  þá  auðvitað  kvennlegum, 
og  gera  hana  að  eiginkonu  sólar-  eða  himinguðsins.  Jörð 
varð  kona  Óðins  —  og  með  henni  átti  hann  Þór,  líklega 
af  því  hvað  nátengd  frjósemi  jarðar  er  við  þrumur,  eða 
þá  blátt  áfram  af  eigin  sköpun  mannsandans.  Þórr  varð 
að  eiga  foreldra,  og  hann  hlaut  að  hugsast  með  elstu 
goðverum  og  þá  svo  að  segja  af  fyrsta  (eða  fyrra)  hjóna- 
bandi  Óðins.  Jörðin  var  af  sjálfu  sjer  framleiðandi  móðir, 


—  33  — 


og  ef  tii  vill  stendur  orðatiltækið  »að  falla  í  móðurætt«  í 
sambandi  við  þessa  hugmynd.  f  sambandi  vicf  þetta  stendui 
og  sá  siður,  að  blanda  blóði  saman  undir  jarðarmeni,  er 
menn  sórust  í  fóstbræðralag,  og  Ijetu  blóðið  líka  blandast 
við  moldina.  í  þessu  falst  táknunar-fæðíng,  en  hún  gat 
því  að  eins  hugsast,  að  jörðin  væri  talin  móðir. 

Vjer  munum  síðar  sjá,  að  guðirnir  voru  settir  í  ættar- 
samband  hverjir  við  aðra.  Hið  veraldlega  líf  manna  varð 
þar  sem  fyrirmynd,  sem  í  svo  mörgu  öðru,  og  guðirnir 
mynduðu  svo  eitt  ríki  út  af  fyrir  sig,  er  var  skipað  sem 
jarðneskum  ríkjum  með  einum  aðalstjórnanda.  Tala  goð- 
anna  jókst  stöðugt,  ekki  síst  með  því  að  einstöku  eigin- 
legleikar  aðalgoðanna  eins  og  losnuðu  frá  þeim  og  gerðust 
sjálfstæðar  verur,  svo  er  t.  d.  Hermóðr  ekki  annað  en 
hernaðarmóður  Óðins,  Magni  og  Móði  synir  Þórs  ekki 
annað  en  megin  hans  og  móður,  dóttir  hans  Þrúðr  ekki 
annað  en  kraftur  hans;  en  þessara  ýngri  goða  gætir  lítið, 
og  þau  fá  ekki  neina  allsherjarþýðíngu  fyrir  líf  goða  og 
manna  eða  tilveru  heimsins.  Sumar  goðverur  eru  svo  að 
segja  skapaðar  að  eins  til  eins  verks,  t.  d.  Víðarr  til  að 
hefna  Óðins.  Hugsunarsköpunin  verður  altaf  ríkari  og  víð- 
áttumeiri,  og  hún  er  einmitt  komin  á  sitt  hæsta  stig, 
þegar  söguöld  Norðurlanda  hefst,  um  800.  Þá  er  goða- 
ríjdð  búið  að  fá  þá  fullkomnun,  sem  það  gat  fengið 
og  fjekk.  Guðirnir  voru  hú  hver  út  af  fyrir  sig,  hver 
með  sínu  fólki,  og  höfðu  sjerstaka  bústaði  með  sjerstök- 
um  nöfnum,  sem  síðar  mun  sagt. 


5.  gr.  Óðinn. 

Merkíng  nafnsins  (á  fornþýsku  Wuotan,  fornensku 
og  fornsaxnesku  Woden)  hefur  verið  vafamál.  Rótin  er 
eflaust  óð-,  eldra:  vóð-,  og  er  tví-  eða  margræð.  Sumir 
halda  að  það  sje  t.  d.  rótin  í  vaða  (óð),  og  ætli  þá 
nafnið  að  merkja  »sá  sem  veður  fram«,  fer  hart;  gæti 

Finnur  Jónsson :  Goöafræði.  3 


—  34  — 


það  vel  átt  við  stormguð  eða  herguð.  Aðrir  hafa  viljað 
skýra  nafnið  sem  rótskylt  lat.  vates  =  skáld  (sbr.  óðr  = 
kvæði)  eða  orði,  sem  merkir  vind  (sbr.  hinn  indverska 
stormguð  Vata).  En  lánglíklegast  er  að  það  sje  beint  dregið 
af  óðr  =  ákafur  (sem  aftur  er  eflaust  skylt  rótinni  í  vaða), 
og  kemur  það  sem  best  heim  við  skýríngu  Adams  Brima- 
klerks,  er  hann  segir:  »Óðinn,  þ.  e.  æði«  (»Wodan  id  est 
furor«),  en  þar  er  eflaust  átt  við  vígamóð  og  afskifti  af 
orustum.  Hjá  Norðmönnum  eða  Norðurlandaþjóðum  yfir 
höfuð  er  valla  vafi  á  því,  að  nafnið  hefur  verið  skýrt  sem 
nátengt  þessu  orði  »óður«.  Sem  síðar  skal  getið  finst  ekkert, 
sem  bendir  á,  að  Óðinn  sje  þar  skoðaður  upphaflega 
vindguð,  hvort  sem  hann  hefur  verið  það  hjá  Forn- 
Þjóðverjum  eða  ekki. 

Fyrst  og  fremst  kemur  til  greina  uppruni  Óðins,  og 
er  hann,  samkvæmt  því  sem  fyrr  segir,  sonur  Bors  og 
Bestlu  Bölþornsdóttur,  og  á  tvo  bræður,  Vilja  eða  Víli 
(Vili  stendur  í  Yngl.  og  í  Lokas.  26,  en  Vílir  í  Sonatorr. 
23  og  í  Hkr.)  og  Véa  (Vili  eða  Vílir  og  Vé(i)).  Véi  merkir 
ekki  annað  en  »heilagur«  eða  »véa-valdur,  dróttinn«  (af 
vé;  sbr.  gotn.  weihs  =  heilagur;  gotn.  weiha  =  prestur 
svarar  alveg  til  orðsins).  Hitt  nafnið  er  eifiðara,  og  í 
tveimur  myndum;  vili  sýnist  ekki  geta  merkt  annað  en 
'vilji',  vílir  er  enn  óvissara,  nema  ef  það  stæði  fyrir  eldra 
víh-lir  af  víh  =  vé,  og  væri  þá  orðið  rótskylt  Véa-nafninu. 
En  hvernig  sem  því  líður,  má  telja  víst,  að  þessi  þrenníng 
er  fremur  úng  og  klofníng  úr  einni  veru;  það  er  eflaust  Óðinn 
sjálfur,  sem  er  Véi  og  Vili  (Vílir).  Óðinn  (og  bræður  hans) 
er  skapari  alheimsins,  sem  áður  er  sagt,  og  stýrir  hans. 
Hinir  bræðurnir  eru  annars  athafnarlitlir  og  koma  lítið 
fyrir  í  kvæðum  og  sögnum.  Frigg  kona  Óðins  segir  Loki 
að  hafi  tekið  báða  bræðurna  í  faðm  sjer;  en  það  var 
saklítið,  hafi  þeir  og  Óðinn  verið  alt  eitt. 

Óðinn  átti  fyrst  son  við  Jörð  (jörðinni),  Þór  (sbr. 
áður),  en  átti  (síðar)  konu  þá,  er  Frigg  hjet.  Skáldin 
kalla  því  Jörð  vinu  eða  brúði  eða  ekkju  eða  biðkván 
Óðins.  Við  Frigg  á  hann  Baldur  og  ef  til  vill  fleiri  sonu; 


—  35 


við  jötunmeynni  Gríði  á  hann  Víðar  hinn  þögla;  við 
Rindi'  Vála,  og  eflaust  er  hann  í  Hym.  talinn  faðir  Týs 
(sbr.  Snorra)  og  móðir  Týs  hin  fagra  dóttir  Hymis  jötuns; 
í  þulu  frá  12.  öld  eru  þessir  ennfremur  nefndir  synir  hans, 
æsirnir  Áli,  Heimdallr,  Höðr,  Bragi,  Yngvi-Freyr,  Hermóðr, 
og  þar  að  auki:  Meili,  Nepr,  Hildólfr,  Sigi,  Skjöldr,  ítreksjóð 
og  Sæmingr;  Sæming  átti  hann  við  Skaði  —  segir  Snorri 
í  Heimskr.,  eftir  að  hún  var  skilin  við  Njörð.  Nepr,  Hild- 
ólfr  og  ftreksjóð  eru  með  öllu  óþektir;  hitt  eru  fornkon- 
úngar,  sem  röktu  ætt  sína  til  Oðins.  En  þulan  er  ekki 
áreiðanleg.  Yngvi-Freyr  er  s.  s.  Freyr,  og  var  hann  eftir 
öllum  öðrum  heimildum  sonur  Njarðar.  —  Sága  er  og 
auðsjáanlega  kölluð  kona  Oðins  (Grímn.  7),  en  hún  er 
efláust  hin  sama  og  Frigg  (sjá  síðar). 

Eins  og  Óðinn  er  skapari  alls  (sbr.  Gautr?)  og  stýrir 
(sbr.  rögnir),  er  hann  og  sá,  er  ber  umönnum  fyrir  öllum, 
goðum  og  mönnum,  og  alt  hans  starf  er  að  mestu  fólgið 
í  því  að  halda  heiminum  í  skorðum  með  visku  og  ráð- 
snild  og  öllum  andlegum  yfirburðum.  Andspænis  hinum 
goðunum  er  hann  höfðíngi  þeirra  og  aðalgoð  og  nefnist 
eftir  því  hropta-Týr  (hroptar  =  guðir),  rögna  hroptr  og 
líka  hroptr  út  af  fyrir  sig.  Andspænis  mönnum  er  hann 
vera-Týr,  sbr.  nöfn  sem  Aldaföðr,  Alföðr,  Aldagautr,  fimbul- 
Týr,  alvaldr  alda,  alda  jaðarr,  herföðr  (herja-),  hergautr, 
her-Týr,  og  ef  til  vill  má  hjer  taka  við  nöfn  sem  gauta- 
Týr,  gauta  spjalli  (nema  þetta  eigi  sjerstaklega  við  Gaut- 
ana  í  Svíþjóð  og  sjeu  þeir  sjerstaklega  táknaðir  sem  Oðins- 
dýrkendur,  sbr.  vísu  Sigvats,  er  hann  orti  í  Gautlandi: 
Hræðumk  ek  við  Óðins  |  (erum  heiðnir  vér)  reiði  —  sagði 
húsfreyja,  er  hafði  inni  álfablót). 

Á  fyrri  tímum  veraldar  fór  Óðinn  margar  ferðir  um 
heiminn  —  könnunarferðir  mætti  nefna  það  —  og  var  þá 
stundum  ekki  einn.  Þessi  víðförli  ásamt  hernaðareðli  Óðins 
kemur  hvorttveggja  í  einu  fram  í  nafni  því,  er  hann  tók 
sjer  eitt  sinn:  Vegtamr  Valtamsson  (Baldrs  dr.).  Svo  var 
það,  er  hann,  Hænir  og  Loki  fóru  »að  kanna  heim«  (segir 
Snorri)  og  þeir  hittu  Þjassa  jötun  í  arnarham  (Haustlöng). 

3* 


—  36  — 


Hann  var  mjög  máttugur  og  fjölkunnugur,  fjekk  Lokai  á 
vald  sitt  og  þröngdi  honum  til  að  lofa  að  koma  Iðunrai  í 
hendur  sjer,  en  svo  segir  ekki  meira  af  þeirri  ferð.  í  annað 
skifti  fóru  þrír  þeir  sömu;  varð  það  líka  til  ógæfu  og  olli 
því  Loki;  þá  drápu  þeir  Otr  Hreiðmarsson  og  urðu  að 
leysa  líf  sitt  með  því  að  gjalda  afarmikið  gull  í  bætur,  og 
var  það  upphaf  Niflungaskatts,  er  ill  álög  hvíldu  á.  Ekki 
er  víst,  hvers  vegna  Óðinn  fór  þessar  ferðir.  En  oft  hefur 
hann  annars  farið  meðal  manna  og  þeim  gefur  hann  á 
einni  ferðinni  hin  ágætu  spekiráð  sín  í  1.  hluta  Hávamála 
eða  Hávamál  sjálf.  í  þeim  gefur  hann  mannkyninu  þau 
ráð  um  líf  og  hugsun,  er  hann  vissi  að  þvi  var  fyrir 
bestu.  Einkum  tekur  hann  fram,  að  meðalvit  sje  best. 
Ætíð  er  Óðinn  dulklæddur,  rneð  grímu  fyrir  andliti  eða 
með  slotanda  hetti  —  og  ætíð  í  grænni  heklu  (kápu); 
sbr.  nöfn  sem  Grímr,  Grímnir,  Síðhöttr  og  Höttr  —  svo 
nefndist  hann,  er  hann  kom  til  Geirhildar,  er  giftist 
Alreki  konúngi;  Geirhildur  drotníng  hjet  á  Hött  til  öl- 
gerðar  og  hann  gaf  henni  hráka  sinn  (sbr.  söguna  um 
Kvasi)  fyrir  dregg  (þ.  e.  ólguefni,  »gær«  á  d.  =  gerð,  sbr. 
ígerð),  en  krafðist  að  launum  sonar  hennar  ófædds,  en 
það  var  Víkarr.  Mörg  nöfn  Óðins  eiga  rót  sína  í  ferðum 
hans  og  atburðum,  þótt  vjer  vitum  um  fæst  þeirra;  Jálkr 
segist  hann  sjálfur — i  Grímn.  —  hafa  kallast  at  Ásmundar, 
Kjalarr,  er  hann  dró  kjálka,  og  Þrór  at  þingum;  Þrór  — 
sá  sem  lætur  mál  manna  þróast,  fá  framgáng?  Vera  má, 
að  Óðinn  hafi  hjer  fengið  starf,  sem  upphaflega  var  starf 
Týs,  að  vernda  þing  og  rjettarfar  (sbr.  vikunafnið  Týsdagur). 
Sviðrir  hjet  Óðinn  hjá  Sökkmími;  Fjölnir  nefndist  hann, 
er  hann  barg  Sigurði  fáfnisbana  í  sjávarháska;  Grímnir 
nefndist  hann,  er  hann  kom  til  Geirroðar  konúngs  (Grímn.), 
og  Gangráðr,  er  hann  fór  að  vilja  Vafþrúðnis  jötuns  (Vafþr.). 
Enginn  vafi  er  á  því,  að  sú  ferð  var  farin  í  þarfir  goða  og 
manna,  enda  fór  svo,  að  Vafþrúðnir  varð  að  láta  höfuð  sitt 
samkvæmt  veðmálinu.  Bölverkur  nefndist  Óðinn,  er  hann 
fór  að  ná  í  skáldamjöðinn.  Með  slægð  og  visku  vinnur 
Óðinn  sigur  á  jötnum,  þar  sem  Þórr  beitir  hamrinum; 


—  37  — 


sbr.  uni  hann  og  Hlébarð  jötun  (Hárb.  20),  er  hann  » véltí 
ór  viti«;  um  það  vita  menn  ekkert  frekar,  en  Óðinn  segir 
hann  hafí  gefið  sjer  »gambantein«.  En  hann  beitir  þessu 
líka  meðal  manna,  eins  og  t.  d.  hjá  Heiðreki  konúngi,  er 
hann  kom  til  hans  í  líki  Gestumblinda  bónda  til  að  leysa 
líf  hans  í  gátnabaráltunni;  það  varð  Heiðreki  til  óláns  að 
hann  ætlaði  að  beita  Óðin  ofbeldi,  en  hann  brá  sér  £ 
arnar  líki  og  íló  brott.  Hrosshársgrana  kallar  hann  sig 
í  Víkars-þætti;  hann  var  fóstri  Starkaðar,  og  drap  hann 
Vikar.  Hrói  nefndist  Oðinn  andspænis  Hrólfi  kraka  á 
hinni  nafnfrægu  Uppsalaferð,  og  var  hann  þá  bóndi. 

Andspænis  goðum  birtist  hann  ekki  í  dulargervi,  sem 
heldur  ekki  var  við  að  búast,  en  einu  sinni  gat  hann  þó 
ekki  á  sjer  setið,  er  hann  gerðist  ferjukall,  gamall  og  grá- 
hærður,  Hárbarðr  (gráskeggr)  að  nafni,  við  sund  eitt,  er 
Þórr  skyldi  yfir  fara.  Óðinn  vill  ekki  ferja  Þór  og  stríðir 
honum  á  skemtilegasta  hátt;  kvæðið  —  Hárbarðsljóð  — 
er  gamankvæði,  ort  til  þess  að  sýna  yfirburði  Óðins  í 
andlegu  tilliti  yíir  Þór  og  líkamsafl  Þórs,  er  var  meira  en 
sálaratgörvin,  en  Þórr  hótar  Óðni  öllu  illu,  ef  þeir  finnist 
í  annað  sinn. 

Annars  eru  mörg  nöfn,  sem  auðsjáanlega  stafa  frá 
ferðum  Óðins,  svo  sem:  Gangleri  (vegamóður),  Váfaðr 
(þetta  merkir  ekkert  annað  en  ferðamann  eða  ferðaláng. 
flækíng),  Geiguðr  (sömu  merkíngar)  og  fjall-Geiguðr,  sbr. 
kennínguna  vagna  rúni. 

A  þessum  sögum  sjest,  að  Óðinn  gat  líka  breytt  sjer 
í  ýmsa  hami,  enda  segir  Snorri  það  berum  orðum  í  Heimskr. 
»Óðinn  skipti  hömum;  lá  þá  búkrinn  sem  sofinn  eða  dauðr, 
en  hann  var  þá  fugl  eða  dýr,  fiskr  eða  ormr,  og  fór  á  einni 
svipstund  á  fjarlæg  lönd«;  sbr.  nafnið  Svipall  (sá,  sem 
getur  breytt  svip,  útliti  sínu)  og  Arnhöfði  (með  arnar- 
höfuð,  í  arnarlíki)  og  ef  til  vill  Fjölnir,  Ófnir  (—  ormur), 
Sváfnir  (sama). 

Ýms  nöfn  Óðins  lýsa  útliti  hans,  og  eru  þó  sum 
valla  algild,  heldur  eiga  við  einn  stakan  atburð,  svo  sem: 
Þnðr  (=  þunnur),  Hár,  Hávi  (annars  er  Háarr  almennast); 


—  38  — 


Bileygr  (sem  lítur  undan),  Báleygr,  Brúni  þ==  brúnamikill), 
Blindi,  Ennibrattr;  Síðskeggr,  Síðgrani,  sbr.  Hárbarðr;  Þekkr 
(=blíður).  Ómi  á  við  rödd  hans  (af  ómur=hrjóð;  herópið?); 
Vakr  (=liðugur?). 

Speki,  kœnska  og  kunnálta  er  J)að,  sem  gerir  Óðin 
öllum  yfirsterkari,  hvort  sem  eru  göð,  jötnar  eða  menn; 
hann  er  »fimbulþulr«,  þ.  e.  höfuð-þulur,  en  þulir  voru 
hinir  gömlu  gráhærðu  menn,  er  mundu  lángt,  voru  djúp- 
spakir  og  »vissu  jafnlángt  nefi  sínu«.  Alvitur  er  Óðinn  þó 
ekki;  hann  þarf  að  leita  vitneskju  hjá  öðrum  verurn  um 
ýmislegt;  hann  fer  niður  til  heljar  til  að  vekja  upp  völu 
og  fá  fulla  vissu  um  forlög  Baldurs.  Mikið  af  sjálfri  speki 
sinni  fær  hann  hjá  Mími,  en  það  kostar  annað  auga  hans. 
Bæði  skáldskap  og  rúnir  þarf  hann  að  fá  annarstaðar 
með  mikilli  fyrirhöfn,  lífsháska  og  líkamsnauð.  Um  Óðin 
hjá  Mími  hefur  áður  verið  talað. 

Um  það  hvernig  Óðinn  fjekk  skáldamjöðinn  er  löng 
saga  hjá  Snorra  og  verður  að  vísa  til  hennar,  en  upphaf 
mjaðarins  var  það,  að  dvergar  tveir  drápu  Kvasi,  er  áður 
er  frá  sagt,  og  Ijetu  blóð  hans  renna  í  tvö  ker,  Són  og 
Boðn,  og  einn  ketil,  Óðreri1),  og  blönduðu  hunángi  í  blóðið; 
og  varð  þar  af  mjöður  sá,  er  hver,  er  af  drekkur,  verður 
skáld  og  fræðamaður  (fræði  er  haft  í  sömu  merkíngu  og 
kvæði;  og  skáldskapur  var  fróðleikur;  manvit  Kvasis  sjálfs 
var  í  blóði  hans).  Dvergar  þessir  tortímdu  jötni  einum  og 
urðu  svo  að  gjalda  Suttúngi  syni  hans  mjöðinn  dýra,  en 
hann  geymdi  hann  í  Hnitbjörgum  og  Ijet  Gunnlöðu  dóttur 
sína  gæta  hans  þar.  Óðinn  komst  með  hjálp  Bauga,  bróður 
Suttúngs,  í  ormslíki  gegnum  björgin  og  vjelaði  Gunnlöðu 
og  lá  hjá  henni  3  nætur,  og  hún  lofaði  honum  að  drekka 
3  drykki  af  miðinum,  en  hann  tæmdi  í  þeim  bæði  kerin 
og  ketilinn  og  flaug  svo  heim  með  alt  saman;  svo  segir 


*)  Hjer  er  aftur  eilaust  þrent  gert  úr  einu  upphaflegu;  Óðrerir  merkir 
»sem  setur  óð  á  stað«,  og  er  það  skáldamjöðurinn  sjálfur  eða  skáldskapargáfan 
sjálf.  —  í  Hávamálakaflanum  um  Óðin  og  Gunnlöðu  er  Óðrerir  einn  nefndur, 
sbr.  og  Snorra,  Sks.  s.  127. 


—  39  — 


Snorri,  en  í  kvæði,  sem  er  partur  í  Hávamálasafninu,  er 
Óðinn  látinn  koma  til  Suttúngs  í  úngs  manns  líki  (þó 
haíi  hann  áður  borað  sig  gegnum  björgin),  og  fær  með 
mælsku  sinni  og  lipurð  Suttúng  til  að  gefa  sjer  Gunnlöðu, 
og  svo  er  brúðkaup  þeirra  drukkið;  þá  gaf  Gunnlöð  honum 
».gullnum  stóli  á  |  drykk  ens  dýra  mjaðar«.  En  af  miðinum 
gefur  Oðinn  mörgum  manni,  og  verður  sá  skáld.  Nafnið 
»hnitbjörg«  merkir  víst  björg,  sem  hafa  þann  eiginlegleika, 
að  þeim  getur  slegið  saman  og  eru  hreifanleg  (sbr.  A.  Olrik, 
Nord.  ándsl.,  s.  21).  Mjöðurinn  var  geymdur  þar;  má  þar  af 
ráða,  að  ætlast  var  til  að  björgunum  lysti  saman  og  nísti 
hvern  þann,  sem  niður  færi  til  þess  að  ræna  miðinum 
eða  upp  þaðan  aftur.  Það  var  því  lífsháski  að  reyna  það, 
en  Oðni  tókst  það  með  því  að  bora  sig  í  gegnum  þau  og 
þar  næst  með  því  að  bregða  sjer  í  líki  hins  hraðfleygasta 
fugls,  arnarins.  Með  því  móti  komst  hann  hjá  því  að 
verða  nístur  í  hel.  Hjá  Sváfum  er  talað  um  öldrykkju- 
fórn;  en  valla  stendur  það  í  sambandi  við  skáldamjöðinn. 

Þrátt  fyrir  afskifti  Óðins  af  miðinum  kemur  hann 
ekki  sjálfur  fram  að  öllu  leyti  sem  skáld,  og  hefur  það 
sína  orsök.  Konúngarnir  gömlu  voru  sjálíir  sjaldnast  skáld, 
en  þeir  höfðu  skáld  við  hirð  sína;  samkvæmt  þessu  og  með 
þessari  fyrirmynd  var  Óðinn  ekki  skáld,  en  hirðskáld  hafði 
hann,  ef  svo  mætti  að  orði  komast,  og  var  það  Bragi 
(sbr.  síðar). 

Skáldamjöðurinn  var  svo  mikil  gersemi  og  veitti  eig- 
anda  sínum  svo  mikla  yíirburði,  að  við  það  var  ekki  un- 
andi,  að  slík  eign  skyldi  vera  meðal  jötna,  þótt  hún  reyndar 
sýnist  þar  að  hafa  verið  ófræ;  þeir  hafa  ekki  kunnað  með 
hana  að  fara;  fyrst  hjá  goðunum  sjmist  mjöðurinn  hafa 
getað  náð  takmarki  sínu. 

Sagan  um  skáldamjöðinn  sýnir  hið  mikla  álit,  sem 
skáldskapurinn  naut  hjá  háum  sem  lágum;  skáldskapar- 
gáfan  var  talin  með  hinum  frábærustu  sálargáfum,  sem 
nokkur  gæti  haft  (sbr.  orð  Egils  í  Sonatorreki).  Því  er 
það  skiljanlegt,  að  það  er  Óðinn,  sem  nær  miðinum. 


—  40  — 


ifú/iaþekkíngar  varð  Óðinn  að  afla  sjer  á  hættulegan 
hátt  og  með  mikluni  likamssársauka,  en  á  dularfullan  hátt, 
sem  ilt  er  nú  að  skilja  til  fulls  hvernig  menn  hafi  hugsað 
sjer,  hafi  það  nokkuru  sinni  verið  hugsað  út  í  æsar. 

Rúnirnar,  þessi  dularfullu  tákn,  sem  ekki  nema  fáir 
skiidu  og  kunnu  að  nota,voru  til  orðnar  hjá  og  fyrst  notaðar 
um  200  e.  Kr.  af  suðrænum  germönskum  þjóðflokkum,  ef 
til  vill  Gotum,  en  færðust  smámsaman  norður  á  við;  Norður- 
landabúar  fengu  þær  um  400,  eftir  því  sem  næst  verður  kom- 
ist.  Þar  á  undan,  alt  í  frá  eiröld,  höfðu  þeir  haft  nokkurs- 

konar  myndletur,  hinar  svonefndu 
helluristur;  þar  eru  myndir  af  skip- 
um,  mönnum  sem  berjast,  mönnum 
sem  plægja  og  mörgu  íleiru,  en  valla 
hefur  það  verið  nefnt  rúnir.  Rúnir 
voru  ekki  aðeins  hafðar  til  að 
höggva  í  steina  til  minníngar  um 
menn  og  viðburði,  heldur  mynd- 
aðist   mjög   snemma,   þó  nokkru 

5.mynd.Vadstena-kíngan  fyrir    800»    að    mÍnsta    kostl  SUm" 

(meðæfagömlurúnastafrofi).         staðai',    SÚ    skoðun,    að    l'únil*  væri 

leyndardómsfull  merki,  er  fælu  í 
sjer  yfirnáttúrlegan  kraft,  að  með  þeim  mætti  vinna  manni 
bót  eða  skaða,  vekja  ástir  og  mart  fleira.  Margar  tegundir 
rúna  eru  taldar  í  Sigrdrífumálum  (sigrúnir,  ölrúnir,  brim- 
rúnir,  limrúnir,  málrúnir,  hugrúnir);  þær  voru  hugsaðar 
ristnar  á  ýmsum  gripum  og  dvrum  til  að  veita  kraft  og 
þol  (t.  d.  á  Braga  túngu,  á  Gúngnis  oddi  og  Grana  brjósti, 
á  Sleipnis  tönnum,  á  eyra  Arvakrs  og  hófi  Alsvinns,  á 
kerru  Þórs,  á  sólarskildi  og  mörgu  öðru).  Hugrúnir  er 
sagt  að  »Hroptr«  hafi  ráðið,  rist  og  hugað.  Trúin  á  mátt 
rúnanna  var  svo  rík,  að  enginn  þorði  í  mótí  að  standa. 
Fyrir  rúnanna  krafti  einum  Ijet  Gerður,  jötunmærin,  undan, 
þegar  Skírnir  hafði  hótað  henni  öllu  illu  —  »þurs  ríst  ek 
þér  ok  þría  stafi,  ergi  ok  æði  ok  óþola«.  Rúnaníð  var 
rammast  talið  (sbr.  Egilssögu). 


—  41  — 


Það  var  ekki  nema  sjálfsagt,  að  Óðinn,  íimbulþulurinn, 
væri  látinn  eignast  þessi  fræði  líka,  rúnaþekkíngu  og  vit  til 
þess  að  vinna  raeð  þeim  mart  dularfult;  sjálfur  segir  hann 
{í  Ljóðatali,  síðasta  parti  Hávamála)  svo:  »þat  kank  tolpta 
i  ef  sék  á  tré  uppi  |  váfa  virgilná  |  svá  ek  ríst  |  ok  í  rún- 
um  fák  |  at  sá  gengr  gumi«  (gengr  —  gengur  aftur).  Það 
er  víst  ekki  ástæðulaust,  að  rúria  er  hjer  getið  í  sambandi 
við  mann,  hengdan  í  snöru  (virgilnár);  það  skýrist,  þegar 
litið  er  tii  þess,  hvernig  Oðinn  segist  hafa  fengið  rúnirnar; 
það  stendur  í  5.  parti  »Hávamála«.  Hann  segist  hafa  hángið 
»á  vingameiði  nætr  allar  níu  |  geiri  undaðr  |  ok  gefinn  Óðni 
|  sjálfr  sjálfum  mér«;  hann  segist  hafa  »nýst  niður«  (leitað 
fyrir  sér  niður  á  við)  og  numið  rúnar  upp,  æpandi  (af  sárs- 
auka),  og  svo  fallið  þaðan  aftur  (þ.  e.  niður  af  vingameiði). 
Óðinn  hengir  sig  í  trje,  og  þetta  trje  er  ekkert  annað  en 
veraldartrjeð  sjálft,  sem  einmitt  hjet  Yggdrasill  (drasili  = 
hestur),  en  það  er  aftur  sama  sem  gáigi  Yggs  (Óðins); 
svo  var  gálgi  kendur  í  skáldskap  (sbr.  Hagbarðs  hestur). 
Óðinn  særir  sig  með  geiri  sínum  og  vígir  sig  sjer  sjálfum. 
Það  var  annars  siður  að  marka  sig  geirsoddi  og  vígja  sig 
Óðni;  þegar  Víkar  var  hengdur  í  trje,  stakk  Starkaður 
reyrsprota,  sem  varð  að  geir,  á  honum  og  sagði:  »nú  gef 
ek  þik  Óðni«.  Hengíng  Oðins  og  geirsár  er  auðvitað  ekki 
banvæn,  heldur  nokkurskonar  táknun,  en  nóg  til  þess,  sem 
hjer  átti  að  vinnast,  hvernig  sem  það  hefur  verið  hugsatö. 
Með  þessu  dularfulla  verki  nær  Óðinn  í  rúnirnar  og  þekk- 
íng  á  þeim.  »Þá  namk  frævask  |  ok  fróðr  vesa  |  vaxa  ok 
vel  hafask.«  Hjer  er  þá  aftur  talað  um  fróðleik,  eins  og 
skáldskapurinn  var  fræði;  hvorttveggja  er  að  því  leyti  ná- 
skylt,  enda  hefur  Snorri  beinlínis  orðið  »rúnir«  um  skáld- 
skap  eða  —  hinar  miðnr  Ijósu  —  kenníngar  hans.  Ekki 
er  það  heldur  þýðíngarlaust,  að  Óðinn  fær  rúnirnar  við 
að  hengja  sig  í  Yggdrasil,  en  undir  honum  er  Mímis- 
brunnur,  og  úr  honum  hafði  Óðinn  líka  fengið  visku- 
drykkinn.  Hvorttveggja  er  bundið  við  veraldartrjeð. 

Óðinn  er  á  einum  stað  nefndur  »galdurs  faðir«  (Baldrs 
dr.),  en  galdur  merkir  eiginlega  »söngur«  (sbr.  'að  gala'),  en 


—  42  — 


var  snemma  ekki  haft  um  annað  en  töfrasöng  eða  söng  til 
að  valcla  einhverju  yfirnáttúrlegu.  Þess  var  getið,  að  Óðinn 
er  ekki  eiginlega  skáld,  en  vel  mætti  nefna  hann  krafta- 
skáld,  og  hann  kann  töfraljóð,  sem  enginn  annar  kann; 
hann  telur  þau  sjálfur  upp  í  hinum  síðasta  parti  »Háva- 
mála<(,  er  kallað  hefur  verið  Ljóðatal.  Hann  nefnir  »hjálp« 
við  sorgum  og  sökum,  læknis-galdur,  galdur  til  að  deyfa 
eggjar,  til  að  losna  úr  böndum,  til  að  stöðva  flein  á  flugi, 
til  að  snúa  meinum  mót  öðrum,  er  býr  þau,  til  að  bjarga 
brennandi  húsum,  til  að  bæla  hatur,  til  að  kyrra  vind 
(sem  ráðandi  veðrum  heitir  hann  Viðrir,  og  þess  vegna  er 
hann  og  nefndur  og  tignaður  sem  farmaguð,  farmatýr), 
til  að  villa  túnriður  (konur  á  gandreið),  til  að  leiða  menn 
úr  orustum  heila  á  húfi  (»und  randir  gel  ek«),  tii  að  fá 
virgilná  til  að  tala  við  sig,  til  að  hlífa  manni  fyrir  sárum 
af  sverðum  (með  því  að  »verpa  vatni  á«  hann),  til  að 
geta  ástir  konu  (hverfa  hug  hennar)  osfrv.  (sbr.  og  sögn 
Snorra  í  Heimskr.,  Yngl.  (5.  kap.):  »Allar  þessar  iþróttir 
kendi  hann  með  rúnum  ok  ljóðum  þeim,  er  galdrar  heita.« 
Ein  tegund  galdurs  var  seiður,  og  má  vel  vera,  að  það 
hafi  upphaflega  verið  það  sama,  því  að  frumþýðíngin  í 
þessu  orði  er  efalaust  »söngur«.  En  orðið  fjekk  aðra  og 
lakari  merkíngu,  eins  og  áður  er  á  drepið,  og  merkti 
galdur,  reyndar  með  söng,  er  rýnt  var  með  inn  í  ókomna 
tíma  (»af  því  mátti  vita  orlög  manna  ok  óorðna  hluti«), 
en  einkum  þó  galdur  til  þess  að  »gera  mönnum  bana 
eða  óhamingju  eða  vanheilendi,  svá  ok  at  taka  frá  mönn- 
um  vit  eða  afl  ok  gefa  öðrum«.  Þessi  seiður  var  fyrirlitinn 
og  hataður,  og  menn  óttuðust  hann;  þeir  sem  frömdu  hann 
voru  nefndir  seiðmenn  og  síðar  seiðskrattar.  Óðinn  var  ekki 
upphafsmaður  þessa  galdurs  —  Snorri  segir  hann  vera  frá 
vönum  kominn — ,  en  þó  þekti  hann  hann,  auðvitað;  með 
seið  segir  Kormákur  að  Óðinn  hafi  fengið  Rindar,  móður 
Vála.  Loki  bregður  honum  um  seiðframníng  og  spottar 
hann:  »en  þik  síða  kváðu  |  Sámseyju  í  |  drapt  á  (slóst  þjer 
á)  vétt  sem  völur  |  vitka  (seiðmanns)  líki  |  fórt  verþjóð  yfir 
|  ok  hugðak  þat  arys  aðal«;  »argur«  var  hið  versta  skamm- 


—  43  — 


aryrði  og  Snorri  segir,  að  ekki  var  skammlaust  að  fara 
með  þennan  seið  vegna  þeirrar  ergi,  er  þar  með  fylgdi. 
Vjer  getum  ekki  skýrt  það  frekar,  í  hverju  hún  var  eigin- 
lega  fólgin.  En  við  seið  er  Oðinn  annars  aldrei  bendlaður. 

Af  öilu  þessu  skýrist  það  samband,  sem  var  milli 
Oðins  og  spákvenna  (völva);  Oðinn  lætur  völu  tala  fyrir 
munn  sinn  til  mannkynsins;  hún  hefur  sjeð,  hvað  Oðinn 
hafði  gert.  Völur  sátu  úti  á  krossgötum,  og  Oðni  voru 
fórnir  færðar  á  krossgötum  samkvæmt  fornensku  kvæði. 

Alt  þetta  þrent,  er  nú  hefur  verið  talið,  skáldskapur, 
rúnir  og  galdur,  er  náskylt  hvað  öðru  og  er  alt  undirstaða 
og  skilyrði  fyrir  andlegum  yfirburðum  Oðins;  það  gerir 
hann  færan  um  að  auka  þekkíngu  sína  á  ýmsan  hátt,  en 
það  gerir  hann  ekki  alvitran;  það  eykur  krafta  hans  til  að 
vinna  verk  meiri  en  önnur  goð  og  menskir  menn  eru  færir 
um.  Orðið  ))almátki  áss<(,  er  vjer  hyggjum  merki  Óðin,  er 
því  ekki  með  öllu  rjett,  og  heldur  ekki  rjett  um  neinn 
annan  (t.  d.  um  Þór,  er  sumir  halda  að  sje  táknaður 
með  því). 

Óðinn  sem  hergud.  Þess  var  áður  getið,  að  Óðinn 
kæmi  í  stað  Týs,  og  varð  hann  þá  eðlilega  herguð,  eins  og 
Týr  hafði  verið,  og  verður  ekki  annað  sjeð  en  hann  hafi 
verið  það  frá  upphafi,  og  hefur  hann  mörg  nöfn,  er  það 
tákna:  Göllungr  (herópið),  Göndlir  (af  göndul  =  orusta), 
Herjann,  Hnikarr  og  Hnikuðr  (geiri  búinn),  Ómi  (herópið), 
Yggr  (ógurlegur),  Viðurr  (=  mótstöðumaður),  Andríðr,  Bif- 
lindi  (með  lindiskjöld),  Geirölnir,  Geirtýr,  Gunnblindi,  Her- 
blindi,  Hergautr,  Herteitr,  Hertýr,  Sigföðr,  Siggautr,  Sigþrór, 
Valföðr,  Valgautr,  Valtýr,  sbr.  hjaldrgoð,  einsköpuðr  hjaldrs, 
böðvar  Týr  osfrv. 

Oðinn  er  vopnaður  geirinum  Gúngni;  á  oddi  hans 
voru  rúnir  (Sigrdr.  17).  Geir  er  eitt  elsta  vopnið  og  al- 
mennasta,  og  var  því  von  til,  að  hann  bæri  það  — 
en  ekki  t.  d.  sverð  eða  öxi.  Hann  hefur  hjálm  —  gull- 
roðinn  —  ())Hjalmberi«),  og  stafar  það  frá  svo  fornum 
tímum,  er  hjálmar  voru  annars  lítt  hafðir  nema  af  höfð- 
íngjum  (sbr.  nafnið  hilmir);  herklæði  eru  og  alment  nefnd 


—  44 


Oðins  klæði,  og  hafa  menn  því  eflaust  hugsað  sjer  hann 
brynjaðan,  sbr.  lýsíngu  Snorra:  »ríðr  fyrstr  Oðinn  með 
gullhjálminn  ok  fagra  brynju  og  geir  sinn,  er  Gungnir 
heitir«.  Hann  fer  ríðandi  um  loft  og  lög  á  hesti  sínuin 
Sleipni  áttfættum;  þessi  fótafjöldi  merkir  ekki  annað  en 
tvöfaldan  kraft  og  flýti  (sjá  6.  mynd). 

Oðinn  tekur  aldrei  beinlínis  þátt  í  bardögum  milli 
manna,  en  hann  ræður  sigri  og  mannfalli,  bæði  með  eigin 
framkomu  og  einkum  með  því  að  senda  valkyrjurnar  til 
þess  að  láta  bardagann  hallast  sem  hann  vill.  Þegar  hann 

sjálfur  er  viðstaddur, 
er  hann  ósýnilegur 
eða  í  dulargervi. 
Hann  gefur  sigur 
þeim  er  honum  sýn- 
ist,  en  lætur  þá  falla, 
er  hann  vill  til  sín 
hafa  að  fylla  hirð 
sína  í  Valhöll,  er  Ein- 
herjar  nefnast;  það 
eru  mestu  hreysti- 
mennirnir,  er  hann 
vill  til  sín  taka  til 
þess  að  hafa  sem 
besta  liðsmenn  í 
ragnarökum.  Þegar 
Sigmundur  spyr  Oð- 
in  (í  Eiríksmálum) 
hvers  vegna  hann  hafi  látið  Eirík  blóðöxi  falla,  svarar 
hann:  »Ovíst  er  at  vita,  sér  ulfr  enn  hösvi  á  sjöt  goða«; 
sú  hugsun,  er  hjer  felst  í,  var  efalaust  hin  almenna  skoðun 
á  9.  og  10.  öldinni.  Sumir  halda  að  þetta  sje  yfir  höfuð 
ýngri  hugmynd,  hin  sje  eldri,  að  Óðinn  hafi  upphaflega 
verið  dauða-guð  alment,  en  það  er  vafasamt  mjög;  sbr. 
síðar.  Orustuafskifti  Óðins  koma  berlega  fram  (í  Sögu- 
broti,  sbr.  Saxó)  í  Brávallarbardaga ;  þar  nefnist  hann 
Brúni;  hann  er  látinn  drepa  Harald  hilditönn  með  kylfu 


—  45  — 


(en  Saxó  segir  rjettara  frá  þessu  í  8.  bók).  Fyrir  bardag- 
ann  á  Óðinn  að  hafa  kent  Haraldi  konúngi  nýja  fylkíngar- 
aðferð,  þá  að  fylkja  hamalt  (svínfylkíng),  en  hann  hafði 
líka  kent  hana  mótstöðumanni  hans,  Hringi  konúngi. 
Hjer  kemur  fram  prettvísi  Oðins;  hann  er  ekki  allur  þar 
sem  hann  er  sjeður.  Og  því  brá  Loki  honum  (í  Loka- 
sennu  22)  um,  að  hann  kynni  ekki  að  »deila  víg  með 
verum  og  gæíi  oft  hinum  slærri  sigurinn«.  En  Haraldur 
var  orðinn  æfagamall  og  mál  til  komið,  að  hann  færi  til 
Valhallar. 

Óðinn  hjáipar  sjerstaklega  þeim,  sem  hann  hefur 
mætur  á,  svo  sem  Hrólíi  kraka;  á  leiðinni  til  Uppsala 
birtist  Óðinn  honum  sem  bóndi,  Hrani,  og  gaf  honum 
góð  ráð,  en  svo  fóru  viðskifti  þeirra,  að  Hrólfur  móðgaði 
Hrana  og  þá  eigi  gjaíir  hans,  og  þá  var  vinskapurinn  úti. 
Sigurði  fáfnisbana  bjargaði  hann  í  sjávarháska  (Reg.)  og 
var  ætíð  verndari  hans;  honum  gaf  hann  hestinn  Grana 
eða  rjeð  honum  kjörið  eins  og  hann  hafði  gefið  Sigmundi 
föður  hans  sverðið  Gram.  Við  það  tækifæri  gefur  Oðinn 
(eða  Hnikarr,  sem  hann  nefndi  sig  þá)  Sigurði  ýms  ráð 
og  lærdóma  (góð  heill  er  fylgja  hrafns,  að  heyra  úlf 
þjóta  und  asklimum  osfrv.),  þar  á  meðal  segir,  að  þeir 
fái  sigr,  er  kunni  að  fylkja  hamalt  (sbr.  söguna  um  Har- 
ald  og  Hríng). 

Þessi  fylkíngaraðferð  er  efalaust  hin  sama  sem  cuneus 
(fleygfylkíng)  Rómverja  og  frá  þeim  komin  til  Germana  og 
Norðmanna,  en  af  því  hvað  þessi  nýstárlega  aðferð  þótti 
kænleg  og  hugvitssöm,  var  hún  eignuð  hinum  kæna  herguði. 

Hinsvegar  refsar  Óðinn  mönnum,  þótt  áður  hafi  verið 
skjólstæðíngar  hans,  ef  þeir  afglapast  eða  bregðast  honum, 
svo  sem  var  Geirroður  konúngur  (í  Grímn.).  Oðinn  sviftir 
hann  »hylli  sinni  ok  allra  einherja«. 

Að  þeir,  er  skyldu  bardaga  eiga,  hjetu  á  Oðin  sjer 
til  sigurs,  er  segin-saga.  Eitt  alsherjar  sigurblót  var  haldið 
og  skyldi  þá  fyrst  drukkið  Óðins  full  »til  sigrs  ok  ríkis 
konungi  sínum«.  Um  mannfórnir  er  stöku  sinnum  talað. 
Svo  nefnir  Adam  frá  Brimum,  sem  áður  er  sagt,  bæði 


—  46  — 


hengíng  og  drekking  manna,  er  blótað  var,  og  stöku  sinn- 
um  er  þeirra  getið  í  íslenskum  sögum.  Þó  munu  þesskonar 
fórnir  hafa  verið  fremur  sjaldgæfar  á  hinum  síðustu  tím- 
um,  og  mest  fórnað  þrælum  og  herteknum  mönnum. 
Stundum  er  talað  um,  að  sá  og  sá  sje  gefinn  Óðni,  sem 
feldur  er.  Eiríkur  Svíakonúngur  gekk  »í  hof  Óðins  ok 
gafsk  honum  til  sigrs  sér«;  svo  kom  maður  til  hans  með 
síðum  hetti  og  gaf  honum  reyrsprota,  er  hann  skyldi 
skjóta  yfir  lið  fjandmannanna  og  segja:  »Óðinn  á  yðr 
alla«,  sbr.  þann  sið,  að  fleygja  spjóti  inn  í  fjandmanna 
herinn,  er  tveir  herir  mættust,  og  segja,  að  nú  sjeu  þeir 
vígðir  Óðni  (sbr.  að  Óðinn  sjálfur  »fleygði  ok  í  fólk  of 
skaut«,  sem  segir  í  Völuspá).  En  þótt  þar  sje  ekki  um 
fórn  að  ræða  í  eiginlegum  skilníngi,  getur  athöfnin  þó 
falið  í  sjer  minnínguna  um  mannblót.  Prókóp,  er  reit  um 
ófrið  Gota,  segir  um  Þúlíta  (þ.  e.  norrænar  þjóðir),  að 
hjá  þeim  sje  það  mannblót  talið  æðst,  að  fórna  þeim, 
sem  fyrstur  sje  hertekinn,  Aresi  (þ.  e.  T}T  eða  Óðni). 
Tacitus  segir,  að  »Merkúríusi«  (þ.  e.  Tý  eða  Óðni)  sje 
fórnað  mönnum  á  ákveðnum  dögum.  Dietmar  frá  Merse- 
borg  talar  um  mikil  mannblót  í  Hleiðru  á  Sjálandi  9. 
hvert  ár  í  janúar,  og  sje  þá  fórnað  99  mönnum,  en  hann 
segir  reyndar  ekki,  hverjum  goðanna  þeim  sje  blótað; 
sbr.  lýsíngu  Adams,  er  áður  er  tilfærð  (sbr.  Tidsskr.  for 
Philol.  og  Pæd.  X,  115  og  þar  á  eftir).  Mjög  einkennileg 
er  saga  arabsks  ferðamanns,  Ibn  Fadhlans,  um  hvað  hann 
hafi  sjeð  til  blóta  Norðmanna  í  Rússlandi  (sjá  síðar). 

Óðinn  tekur  á  annan  hátt  þátt  í  ófriðnum,  með  því 
að  senda  valkyrjar  sínar  og  láta  þær  gera  sem  hann 
býður  þeim,  veita  þeim  eða  þeim  sigur  og  öðrum  ósigur. 
Orðið  valkyrja  þýðir  sig  sjálft:  sú  sem  kýs  val;  orðið 
kemur  og  fyrir  í  fornensku  (wælcyrie);  »þær  kjósa  feigð 
á  menn  ok  ráða  sigri«  segir  Snorri. 

Líklega  er  valkyrja  upphaflega  ekki  nema  ein,  og 
sama  sem  dauðadísin,  hvort  sem  hún  er  hin  sama  sem 
Hel  eða  ekki;  hún  er  og  náskyld  norninni  (sbr.  orð 
Snorra  um  hina  ýngstu  valkyrju,  Skuld);  svo  varð  hún 


—  47  — 

að  íleirum,  og  þær  svo  auðvitað  settar  í  náið  sambarid 
við  Óðin  og  enda  gerðar  að  þjónustumeyjum  hans,  og 
það  svo,  að  þegar  þær  eru  ekki  í  orustum,  þjóna  þær 
í  Valhöll  og  bera  drykk,  gæta  borðbúnaðar  og  ölgagna 
(sbr.  Grímnismál:  »Hrist  og  Mist  vilk  at  mér  horn  beri« 
.  .  .  aðrar  »bera  Einherjum  öl«,  sbr.  Eiríksmál).  Nokkrar 
eru  nafni  nefndar;  nöfnin  eru  ekki  annað  en  forn  nöfn  á 
bardaga  (gunnr,  hildr)  eða  vopnabrakinu  (göll,  hlökk) 
eða  nöfnin  eru  dregin  af  vopnum  (randgríðr);  sameigin- 
legu  nafni  heita  þær  líka  sigrfljóð,  valmeyjar.  Guðr,  Göndul 
(sbr.  Óðinsnafnið  Göndlir)  og  Skögul  eru  oftast  nefndar 
(sbr.  Hákonarmál).  Þær  eru  með  sama  búníngi  sem  Óðinn, 
hjálmaðar  (sbr.  hjalmvitr,  vitr  =  vættur)  og  spjóti  vopnaðar 
(sbr.  geir-Skögul,  geira-Höð),  og  þær  fara  ríðandi,  sem  Óð- 
inn,  um  láð  og  lög.  Þær  eru  hugsaðar  fagrar,  »hvítar  og 
haddbjartar«.  Þær  fremja,  sem  sagt  var,  vilja  Óðins  og 
má  þar  ekki  út  af  bregða;  annars  hegnir  hann  þeim  eins 
og  Brynhildi,  sem  Ijet  hinn  gamla  Hjálmgunnar  falla  en 
gaf  sigur  hinum  únga  Auðu  bróður  (Helreið);  »þar  varð 
mér  Óðinn  |  ofreiðr  of  þat«.  En  hjer  er  þess  að  gæta,  að 
hjer  er  ekki  um  þær  valkyrjur  að  ræða,  er  í  Valhöll  eru, 
heldur  um  menska  konu,  sem  gerist  valkyrja,  og  er  það 
vissulega  annarskonar  tegund  valkyrja;  þessi  hugmynd  um 
menskar  konur  sem  valkyrjur  á  rót  sína  í  því,  að  hjá 
germönskum  og  norrænum  þjóðum  (sbr.  skjaldmeyjar- 
hugmyndina)  tóku  kvennmenn  oft  þátt  í  bardögum  (eftir 
bardaga  við  Almenn  fundu  Rómverjar  einu  sinni  lík  vopn- 
aðra  kvenna  í  valnum)  og  var  svo  hugmyndinni  um  þær 
blandað  saman  við  valkyrju-hugmyndina,  og  þesskonar 
konur  gerðar  að  valkyrjum. 

Ennfremur  var  öðrum  meyjum  blandað  saman  við 
valkyrjur  Óðins,  svanmeyjunum,  menskum  konum,  er  áttu 
svanahami,  er  þær  gátu  ílogið  í,  og  líklega  hrínga,  er  veittu 
þeim  flugkraft  (flughríngar),  og  er  sú  hugmynd  upphaflega 
alls  annars  eðlis,  en  hún  blandaðist  saman  við  hina,  og  því 
urðu  svanmeyjarnar  líka  valkyrjur,  er  fljúga  um  » til  að 


-  48  — 

drýgja  orlög«.  Þær  þekkjast  best  af  Völundarkviðu  (upp- 
hafinu)  og  Hrómundar  sögu  (ireipssonar. 

í  einu  fornkvæði,  Darraðarljóðum,  koma  valkyrjurnar 
sjerstaklega  fram  sem  orusturáðendur  á  einkennilegan  hátt. 
Maður  einn  á  Katanesi  (nyrst  á  Skotlandi)  sá  12  konur 
koma  ríðandi  —  berbakt,  sbr.:  »ríðum  hestum  |  hart  út 
berum«  —  til  dýngju  einnar;  þar  inni  sá  hann  þær  vefa 
vef,  með  mannahöfuð  fyrir  kljásteina,  sverð  fyrir  skeið, 
spjót  fyrir  sköft  osfrv.  Þær  ófu  orustu-vefinn  (Brjáns- 
bardagi)  —  »vindum  vindum  |  vef  darraðar«;  dörruður  er 
annaðhvort  Óðinn  sjálfur  eða  s.  s.  darr  =  spjót,  og  vefur 
hans  er  orustan  (sbr.  »vefr  darraðar«  í  Höfuðlausn  Egils). 
Þetta  er  skáldleg  líkíng,  en  á  víst  ekkert  skylt  við  norna- 
vefinn. 

í  samræmi  við  að  Óðinn  er  aðallega  herguð  er  alt 
fyrirkomulag,  er  hann  snertir.  Bústaður  hans  er  Valhöll  í 
Glaðsheimi  (Grímn.;  glaðr  =  skínandi)  —  hin  mikla  höll, 
sem  skipuð  var  valnum  eða  Einherjum  (þeir  sem  heyra 
einum  her  til)  og  nefndir  óskasynir  Óðins  (sbr.  nafn  hans 
Óski);  hugsunin  með  þessu  er  sem  getið  var  sú,  að  sem 
flestir  ættu  að  koma  til  Óðins  til  að  berjast  með  honum 
í  hinum  síðasta  bardaga. 

í  Valhöll  hafa  og  upphaflega  hin  goðin  efalaust  verið 
hugsuð  búandi,  en  síðar  fengu  þau  hvert  sinn  bústað,  sem 
síðar  verður  getið.  Á  Valhöllu  eru  5  hundruð  (stór)  og  40 
dyr  (eða  640)  og  gánga  8  hundruð  (þ.  e.  960)  Einherja  út 
um  hverjar  í  senn  við  ragnarök;  þar  af  má  marka  hve 
geysistór  hún  sje.  Hún  er  gullbjört  og  þökt  skjöldum, 
spjótsköft  eru  raftarnir  og  geislar  af  þeim  lángar  ieiðir, 
en  á  þakinu  stendur  geitin  Heiðrún  (Grímn.  25)  og  bítur 
af  limum  trjes  þess,  er  Læraðr  heitir;  hún  fyllir  skapker 
skírum  miði,  og  verða  Einherjar  »fulldruknir  af«  (Snorri). 
Ennfremur  stendur  hjörturinn  Eikþyrnir  á  höllinni  og 
bítur  af  limum  sama  trjes.  Hverskonar  trje  þetta  sje  er 
óvíst,  og  merkíng  nafnsins  ekki  síður.  Sama  sem  Ygg- 
drasils  askur  er  það  valla,  og  er  hann  hugsaður  nokkuð 
lángt  frá  Valhöllu.  Valhöll  er  auðþekt,  »vargr  hangir  fyr 


—  49  — 


vesian  dyrr  ok  drúpir  örn  yfir«  —  þetta  eru  táknunar 
dýramyndir.  Það  var  siður  að  prýða  og  einkenna  hallir 
nieð  dýramyndum,  helst  yfir  dyrunum;  svo  var  hjörtur  á 
Hleiðruhöllinni,  er  fjekk  nafn  þar  af.  í  eða  við  Valhöll  er 
hani  sá,  sem  »vekr  hölda  j  at  Herföður«  (Völnspá).  Þetta 
er  líka  tekið  eftir  því,  sem  siður  var  hjá  jarðneskum 
höfðíngjum.  Þessi  hani  er  nefndur  Gollinkambi  í  Völuspá, 
en  Salgófnir  í  Völsungakviðu  enni  fornu;  merkíng  þessa 
nafns  er  óviss;  ef  til  vill  er  góf-  skylt  norska  orðinu 
gauv  (eldra  *gaufr),  sem  merkir  hnarreistur  (knejsende), 
og  á  það  einkar  vel  við  hana;  það  merkir  líka  »fjörugur« 
(opvakt,  fiffig),  og  á  það  ekki  síður  vel  við.  Lundurinn 
Glasir  (hinn  skínandi)  stendur  fyrir  framan  »Sigtýs  sali« 
»með  gollnu  laufi«,  og  mun  hann  svara  til  trjáa  þeirra, 
er  stóðu  og  spruttu  við  hallir  og  bæji  manna;  en  hans  er 
að  eins  getið  á  einum  stað  og  er  ef  til  vill  sama  trjeð  og 
Læraðr.  Utan  um  höllina  og  svæðið  umhverfis  er  girðíng 
og  á  henni  Valgrind,  sem  enginn  veit  hvernig  læst  er 
(Grímn.).  Vera  má,  að  menn  hafi,  stundum,  hugsað  sjer 
Valhöll  umflotna  af  stórri  á,  ef  lýsíng  árinnar  Þund 
(Grímn.  21)  stendur  í  nokkuru  sambandi  við  Valhöll. 
í  frásögn  Saxós  um  Haddíng  og  för  hans  í  undirheima 
(þar  er  auðsjáanlega  átt  við  Vaihöll)  er  farið  yfir  mikla 
móðu.  Þessi  hugsun  er  þó  tæplega  eðlileg  eftir  norrænum 
hugmyndum  um  byggíng  Asgarðs  og  afstöðu  hans  við 
Miðgarð. 

Annað  nafn  á  Valhöll  er  Valaskjálf  (Grímn.  6;  vala, 
flt.  eig.  af  valr,  og  skjálf  =  höll  eða  hásæti)  og  þar  er 
Hliðskjálf,  segir  Snorri,  hásæti  Oðins,  og  er  hann  situr 
þar,  sjer  hann  um  allan  heim.  Orðið  merkir  tæplega 
annað  en  »höll  með  miklu  hliði«  (eða  hliðum)  og  er 
þá  nafn  á  Valhöll  sjálfri  eða  himninum,  en  síðar  orðið 
nafnið  á  sæti  Óðins. 

I  Valhöll  er  Oðinn  húsbóndinn  og  liirðin  er  Einherjar; 
þeir  lifa  sínu  lífi  og  þurfa  næríngar  sem  lifandi  væri;  ílesk 
galtarins  Sæhrímnis  —  sem  er  slátrað  á  hverjum  degi  og 
lífgaður  aftur  eins  og  hafrar  Þórs  —  er  þeim  fæða  (Grímn. 

Finnur  Jónsson:  Goðafræöi.  4 


-  50  - 


18);  hann  er  soðinn  í  Eldhrímni  og  matsjóður  heitir 
Andhrímnir  (=  kolugur  í  framan;  úngur  skáldskapur); 
og  svo  er  Heiðrúnarmjólkin,  mjöðurinn,  er  þeir  drekka 
og  valkyrjur  byrla  þeim;  en  Oðinn  er  sjálfur  það  haíinn 
upp  yíir  þá,  að  hann  neytir  einskis  nema  víns:  »en  við 
vín  eitt  |  vápngöfugr  |  Óðinn  æ  Iifir«  (Grímn.  19).  Vínið 
var  eðlilega  talið  besti,  dýrasti  og  sjaldgæfasti  drykkurinn. 
Snorri  segir  (sbr.  Grímn.  19),  að  fæðu  þá,  sem  Óðni  sje 
borin  (eflaust  partur  af  Sæhrímni),  gefi  hann  úlfam  sínum, 
er  heita  Freki  og  Geri  (bæði  orðin  merkja  »gráðugur«). 

Þar  sem  aðrir  höfðíngjar 
höfðu  hunda,  var  eðlilegt 
að  Óðinn  hefði  úlfa,  vals- 
ins  dýr,  er  skáldin  nefna 
óþrotlega  í  sambandi  við 
valfallið.  Á  líkan  hátt  er 
um  hrafna  Óðins  (sjá  7. 
mynd);  þeir  eru  tveir  og 
sitja  sinn  á  hvorri  öxl 
hans.  Hjer  liggur  tvent  til; 
fyrst  að  hrafnar  eru  hræ- 
fuglar,  vals-fuglar  og  blóð- 
drekkir,  sem  eru  settir  í 
samband  við  Óðin  líkt  og 

T.mynd.óðinnáSleipniferfættummeö       Úlfamir.     En     SVO     er  það 
hrafna  (Vendelhjálmurinn).  eflaUSt      afai'fom  þjÓðtrÚ, 

að  hrafnar  sjeu  vitrir  og 
gæddir  spádómsgáfu  (síðari  þjóðtrú)  (sbr.  Völsungakv.  5: 
»ek  veit  nokkut«  osfrv.)  Þar  af  er  sú  hugmynd  runnin, 
að  þeir  sjeu  boðberar  og  frjettaberar;  þeir  fljúga  snemma 
yfir  jörðina  (sbr.  árflognir)  á  hverjum  degi  (Grímn.)  og 
segja  Óðni  í  eyrun,  hvers  þeir  hafa  vísir  orðið,  sbr.  nöfn 
Óðins:  hrafnáss,  hrafnfreistaðr,  hrafnblóts  goði.  Hrafnarnir 
eru  góðs  viti  og  kynna  vilja  og  hylli  Óðins  (Hákon  jarl 
og  blót  hans  í  Gautlandi;  og  sbr.  Reg.  20:  »dyggva  fylgju 
|  hygg  ens  dökkva  vesa  |  hrottameiði  hrafns«).  Allúngur 
skáldskapur  er,  að  annar  hrafn  Óðins  heitir  Huginn  og 


—  51  — 


hinn  Muninn,  ]>.  e.  hugur  og  minni  Óðins;  hin  hugsandi 
sál  ér  oftast  ríkari  og  þolbetri  en  minnið;  því  segir  Óð- 
inn:  »Óumk  ek  of  Hugin  |  at  aptr  ne  komi  |  þó  sjámk 
nieir  of  Munin.« 

Óðinn  er  andans  guð  og  hann  sýnir  ætíð  andlega 
lipurð  og  kænleik,  og  með  þeim  yfirburðum  sigrar  hann  í 
kappræðum  t.  d.  Vafþrúðni  jötun;  það  er  kænskunnar 
bellibragð,  að  sigra  með  þeirri  spurníngu  eða  gátu,  hvað 
Óðinn  mælti  í  eyra  Baldri,  áður  hann  var  á  bál  borinn 
(bæði  Vafþrúðnir  og  Heiðrekur  konúngur  tapa  vegna  þeirrar 
spurníngar;  henni  getur  enginn  svarað  nema  Óðinn  einn). 
Líku  beitir  hann  andspænis  Þór  í  Hárbarðsljóðum.  Með 
leik  og  glensi  svarar  hann  Þór  og  stríðir  honum  svo 
skemtilega  sem  framast  má  verða,  svo  að  Þórr  má  ekki 
við  honum.  Hinsvegar  er  það  einmitt  í  því  kvæði  sem 
Óðinn  talar  um,  hvernig  hann  vinni  sína  sigra.  Óðinn 
vjelar  jötuninn  Hljebarð  frá  viti,  en  Þórr  drepur  jötna 
með  hamrinum.  Hann  miklast  af  hluttöku  sinni  í  her, 
þar  sem  gunnfánar  gnæfðu  og  geirar  voru  roðnir,  hann 
atti  höfðíngjum  saman  á  Vallandi,  en  sætti  þá  aldrei, 
en  Þórr  á  við  jötna  og  þeirra  brúðir;  ekki  síður  hrósar 
Óðinn  sjer  af  því,  hvernig  hann  nái  konum  á  sitt  vald 
og  af  ástum  sínum:  »varð  ek  þeim  öllum  (systrum  sjö) 
efri  at  ráðum«.  Hann  heyr  »austur«  launþíng  við  hina 
línhvítu  og  gullbjörtu,  meðan  Þórr  ber  »austur«  á  Svár- 
angs  sonum.  Óðinn  hefur  miklar  manvjelar  við  myrkriður 
osfrv.  Það  er  að  segja:  Óðinn  beitir  alstaðar  andlegum 
yíirburðum,  en  Þórr  beitir  líkamskrafti;  en  Óðinn  er,  sem 
áður  var  á  minst,  líka  hrekkvís,  og  er  Þórr  ber  honum  á 
brýn  —  reyndar  án  þess  að  vita,  að  það  er  Óðinn,  sem 
hann  á  við  — ,  að  hann  hafi  launað  illum  huga  góðar 
gjafir,  er  Óðinn  látinn  svara:  »Það  hefur  eik  er  af  annari 
skefur«,  og  þótt  þessi  orð  ef  til  vill  sjeu  ekki  upphafleg  í 
kvæðinu,  sýna  þau  þó  með  fullum  sanni  rjetta  fornaldar- 
skoðun  á  Óðni  og  hans  eiginlegleikum.  Sama  sýnir  orða- 
tiltækið  (í  Hávam.  110):  hvat  skal  hans  tryggðum  trúa? 


! 


—  52  — 


Oðinn  er  ein  hin  niikilfenglegasla  goðvera,  sem  nor- 
ræn  goðafræði  hefur  skapað.  Hann  er  forsjón  heimsins,  er 
stöðugt  á  verði  andspænis  fjandmönnum  goða  og  manna, 
vakinn  og  sofinn  í  því  að  vinna  að  hlutverki  sínu,  að 
vernda  heiminn,  lyfta  mannkyninu  á  æðra  stig  með  vís- 
dómi  og  þekkíngu  og  í  að  auka  sitt  eigið  lið. 

Reyndar  er  þessi  hugsmíð  ekki  eingöngu  norræn; 
Oðinn  var  orðinn  herguð  áður  en  tignun  hans  og  trú 
á  hann  fluttist  til  Norðurlandabúa.  Þar  um  er  næg  sönn- 
un  sú  saga,  er  finst  í  Origo  Gentis  Langobardorum  (um 
(570)  og  Páll  djákni  (Paulus  diaconus)  segir,  og  er  hún 
miklu  eldri  en  frá  7.  öld.  Ofriður  kom  upp  á  milli  Vinnla 
og  Vandala,  þeir  heimtuðu  skatt  af  Vinnlum;  Ybor  og  Agyo 
og  móðir  þeirra  Gambara  svöruðu  af  hendi  Vinnla,  að 
þeir  vildu  heldur  berjast  en  gjalda  skatt;  þá  báðu  Van- 
dalir  Óðin  hjálpar,  en  Vinnlar  sneru  sjer  til  Fréa  eða 
Friggjar,  konu  hans.  Hún  gaf  þeim  það  ráð,  að  þeir 
skyldu  koma  um  sólarupprás  og  að  konur  þeirra  skyldu 
láta  hadd  sinn  hánga  niður  fyrir  framan  andlit  sín  sem 
væri  það  skegg.  En  Öðinn  hafði  sagt  —  kænlega  sem 
hans  eðli  var  —  við  Vandali,  að  þeir  skyldu  sigur  hljóta, 
sem  hann  sæi  fyrri  um  morguninn.  Frigg  sneri  Óðni  sof- 
anda  svo  að  andlit  hans  sneri  í  þá  átt  sem  Vinnlar  voru, 
og  vakti  hann;  þá  sá  hann  þegar  Vinnla  og  konur  þeirra 
og  varð  honum  að  orði:  »Hvers  kyns  lángbarðar  eru 
þetta?«,  en  Frigg  sagði:  »Þú  hefur  gefið  þeim  nafn,  nú 
verðurðu  að  gefa  þeim  sigur  líka«.  Og  svo  fór,  og  voru 
þeir  þar  eftir  nefndir  Lángbarðar.  Hjer  af  sjest,  að  Óðinn 
getur  orðið  beittur  brögðum,  en  það  er  reyndar  hans  eigin 
kona  eiíi,  sem  getur  það.  Það  minnir  á  Zevs  og  Heru  hjá 
Grikkjum.  En  í  norrænum  Jtvæðum  eða  sögnum  beitasl 
Óðinn  og  Frigg  aldrei  brögðum  (nema  í  lesmálsformál- 
anum  fyrir  Grímn.). 

Óðinstrúin  var  á  Norðurlöndum  almenn,  þ.  e.  hann 
var  tignaður  af  æðri  og  lægri,  en  einkum  sem  sigurgjafi. 
Það  er  fullkominn  misskilníngur,  er  sumir  segja,  að  Oðinn 
hafi  að  eins  verið  tignaður  af  æðri  stjettunum,  höfðíngjum 


—  53  — 


og  hirðum  þeirra  og  af  skáldunum.  Menn  gleyma  því,  að 
stjettamunur  var  í  fornöld  miklu  minni  en  nú,  eða  rjett- 
ara  sagl  enginn,  og  þó  að  meira  þyki  bera  á  Þór  meðal 
alþýðn,  hefur  það  sínar  sjerstöku  ástæður,  sem  síðar  verður 
getið.  Samkvæmt  öllu  eðli  sínu  er  Oðinn  mest  tignaður  og 
tilbeðinn  þegar  um  fólkorustur  er  að  ræða,  eða  um  verk, 
sem  andlega  yíirburði  þurfti  til.  En  það  er  fullkomlega 
alþýðlegt  atriði,  að  Dagur,  bróðir  Sigrúnar,  ákallar  Óðin 
til  föðurhefndar;  Oðinn  Ijeði  honum  geir  sinn  og  með 
honum  feldi  Dagur  Helga  mág  sinn;  Dagur  skellir  reyndar 
skuldinni  á  Oðin:  »einn  veldr  Oðinn  |  öllu  bölvi  |  því  at 
með  sifjungum  |  sakrúnar  bar«;  en  þetta  er  ekki  annað 
en  vanalegur  og  alþýðlegur  skilníngur  á  starfi  og  hugar- 
fari  Oðins.  Alþýðleg  trú  er  og  táknuð  með  þeim  eiði,  er 
unninn  var  »at  Sigtýs  bergi«  (Atlakv.);  Óðinn  er  og  eflaust 
sá,  er  EgiII  í  vísu  kallar  »landás«.  Vottur  um  það  sama  er 
frásögn  ein,  reyndar  frá  síðari  tímum,  frá  upphafi  13.  aldar, 
en  hún  sýnir  einmitt  hvað  rótfest  trúin  var  hjá  alþýðu  — 
og  hjer  er  ekki  einu  sinni  um  hina  »lærðu«  Islendinga  að 
tala,  sem  hafi  »búið  slíkt  til«.  Fyrir  orustuna  á  Lenrum 
(1209)  kom  maður  einn  ókunnur  til  smiðs  á  Nesjum  í 
Noregi  og  bað  hann  gera  sjer  hestgáng.  Maðurinn  kvaðst 
vera  kominn  norðan  af  Þelamörk  á  einum  degi,  en  það 
er  afarlöng  leið,  og  kvað  smiðurinn  það  lygi.  Skeifurnar 
urðu  að  vera  stærri  en  vanalega  gerðist  og  hesturinn 
stökk  yfir  7  álna  háan  garð,  en  ekki  er  þess  getið  að 
hann  væri  áttfættur.  Maðurinn  var  Óðinn.  Svona  hefur 
það  eflaust  verið  2—3  hundruð  árum  fyrr.  Óðihn  var 
með  öðrum  orðum  að  sínu  leyti  alþýðlegur  guð  í  alþýðu- 
trú  sem  Þórr,  en  auðvitað  með  nokkuð  öðru  móti  og  svo, 
að  dagsdaglega  var  ekki  á  hann  heitið  til  hvers  sem  var. 
Þar  var  Þórr  til. 

Það  er  allalmenn  skoðun,  að  Oðinn  sje  nokkurskonar 
náhöfðíngi  á  þá  lund,  að  hann  sæki  hina  dauðu  eða  fylgi 
þeim  til  náheims  eins  og  Merkúríus  eða  Hermes  (hjá 
Rómverjum  og  Grikkjum);  eins  er  hjá  Þjóðverjum  mið- 
aldaþjóðtrú  á  reið  eða  ferð  Óðins  í  loftinu  með  miklu 


—  54  - 


liði,  á  næturþeli;  fylgir  þar  með  mikill  gnýr  í  loftinu  og 
hávaði  og  engum  manni  úti  vært,  ef  lífi  vill  halda;  for- 
ínginn  er  nefndur  Óðinn  eða  öðrum  nöfnum  og  er  trúin 
sú,  að  hann  elti  og  vilji  tortíma  kvennlegum  verum, 
skóggyðjum  eða  huldukonum,  og  hefur  hann  þá  stundum 
nakta  konu  fyrir  framan  sig.  Þessi  þjóðtrú  finst  og  í 
Danmörk  og  suðurhluta  Svíþjóðar.  I  Noregi  eða  á  íslandi 
finnast  engin  merki  hennar,  og  það  er  valla  nokkur  eíi  á, 
að  hún  hefur  ekki  þekst  þar  í  fornöld,  og  víst  heldur  ekki 
í  Danmörk,  en  er  komin  þángað  frá  Þýskalandi  og  ekki 
fyrr  en  í  fornaldarlok,  og  er  líklega  allúng  þar  líka.  Að 
vísu  kemur  og  fyrir  í  Noregi  »oskerei«  (oskurei);  það 
hafa  menn  viljað  skýra  sem  »Asgarðsreið«,  og  ætti  þá 
að  vera  hið  sama;  en  vafasamt  er,  hvort  orðið  er  hið 
sama,  og  þótt  svo  væri,  er  þar  með  ekki  sagt,  að  hug- 
myndin  sje  frá  fornöld;  hún  getur  vel  verið  komin  frá 
Danmörk  á  14.  eða  15.  öld.  Líklega  er  rjettara  »öskur- 
reið«  og  á  ekkert  skylt  við  Óðin. 

Þetta  á  aftur  að  standa  í  nánu  sambandi  við  að 
Óðinn  sje  vindguö,  en  þótt  svo  væri,  má  óhætt  fullyrða, 
að  í  norrænum  hugmyndum  þekkist  Óðinn  ekki  sem 
vindguð,  og  það  sem  hefur  verið  talið  því  til  styrktar 
kemur  af  misskilníngi;  hvorki  Geiguðr  eða  Váfuðr  þarf  að 
merkja  það  (sbr.  s.  37)  nje  Viðrir;  það  merkir  að  eins 
þann,  sem  með  krafti  sínum  getur  haft  vald  yfir  veðrum 
og  stýrt  þeim. 

Að  endíngu  skal  þess  getið,  hvernig  nafn  Óðins  er 
haft  í  manna-  og  staðanöfnum. 

í  Danmörku  finst  það  í  einu  mannsnafni  (Óðinkárr, 
-körr)  og  í  ekki  fáum  staðanöfnum  (Odinstorp,  Onssted, 
Onsbjærg,  Onsild,  Onsver  og  Óðinsvé).  Einmitt  þessi  staða- 
nöfn  sýna  hve  alþýðlegt  goð  Óðinn  var. 

í  Sviþjóð  finst  Óðindís,  Óðinkarl,  og  í  staðanöfnum 
finst  Óðin-  mjög  oft  í  samsetníngum  með  -land,  hjerað, 
nes,  salur,  set,  hólmur,  engi,  akur,  áss,  berg,  steinn,  sjór, 
foss,  skógur,  lundur,  reið,  hörgur,  vje  og  fleirum,  er  sýnir, 
að  Oðinn  hefur  verið  allmjög  dýrkaður  í  Svíþjóð  og  verið 


—  55  — 


þar  mjög  alþýðlegur.  Vera  kann  að  í  sambandi  við  þetta 
sje  sú  sögn,  að  Oðinn  hafi  komið  sunnan  og  austan  og 
staðnæmst  í  Svíþjóð  (í  fornri  merkíngu)  og  byggt  í  fornu 
Sigtúnum. 

1  Noregi  og  á  Islandi  finst  Oðinsnafnið  ekki  haft  í 
mannanöfnum  (og  örsjaldan  í  kenníngum,  t.  d.  malm- 
Óðinn);  kemur  þetta  ef  til  vill  af  því,  að  menn  báru 
sjerstaka  virðíngu  fyrir  nafni  Óðins  sem  einkannlega 
heilögu,  er  ekki  mætti  hafa  í  nöfnum  (það  væri  van- 
helgun).  í  staðanöfnum  finst  Óðinn  heldur  ekki  á  fslandi, 
en  í  Noregi  ekki  sjaldan,  hjer  um  bil  10  sinnum,  helst 
í  suðvesturhluta  Noregs,  og  stöku  stað  öðrum,  á  vestur- 
ströndinni  og  í  Þrándheimi;  þar  er  jafnvel  heilt  hjerað,  er 
nefndist  Óðinssalur  (í  Gaulardal). 

Eftir  öllu  þessu  að  dæma  mætti  ætla,  að  Óðinn 
hefði  verið  mest  dýrkaður  í  Svíþjóð  (ekki  síst  af  Gautum, 
sbr.  Gautatýr?)  og  þar  næst  í  Danmörk.  En  á  þessu  er 
ekki  mikið  að  byggja,  því  að  tilviljun  getur  hjer  ráðið 
allmiklu.  Óhætt  er  að  segja,  að  Óðinstignunin  hafi  verið 
yfir  höfuð  mjög  almenn  um  öll  Norðurlönd. 


6.  gr.  Þórr. 

Sem  áður  er  getið,  merkir  nafnið  (eldri  mynd  Þonaraa; 
á  tveim  stöðum  kemur  fyrir  í  skáldskap  tveggja-samstafna 
mynd:  Þóarr,  og  hefur  það  ó  eflaust  verið  nefhljóði  kveðið) 
))þrumari«,  og  felst  í  því  hin  upphaflega  merkíng  guðsins; 
lýsíng  Adams  Brimaklerks  á  Þór  hjá  Svíum  er  efalaust 
nærri  hinni  upphaflegu  hugmynd:  ))hann  ræður  í  lofti  og 
stýrir  þrumum  og  eldíngum,  vindum  og  regni,  heiði  him- 
ins  og  frjósemi((.  Hjá  Norðmönnum  er  hann  nokkuð  öðru- 
vísi,  sem  síðar  mun  sýnt.  Þó  mun  þessi  merkíng  ekki  al- 
veg  gleymd;  henni  bregður  fyrir  í  lýsíngum  á  ferð  hans 
um  loftgeiminn  sem  þessum:  »Ók  at  ísarnleiki  |  Jarðar 
sunr  en  dundi  |  mána  vegr  und  hánum«   (Haustl.  14), 


—  56  — 


»Knáttu  öll  ginnunga  vé  brinna  fyr  inági  Ullar«  (s.  st.  15)  og 
»brann  jörð  loga  ók  Óðins  sonr  í  Jötunheima«  (Þrymskv. 
21).  Þórr  ér  öðruvísi  en  Oðinn  að  því,  að  hann  kemur 
ætíð  fram  sem  Þórr,  ódulklæddar  og  með  sínu  nafni  (sbr. 
þó  Þrymskviðu);  samsvarar  það  eiginlegleikum  hans,  kraft- 
inum  og  einurðinni.  Þó  hefur  hann  einstöku  önnur  nöfn, 
en  þau  eru  fá  auk  þeirra,  sem  nafn  hans  er  síðari  liður  í: 
Ása-Þórr,  Öku-Þórr,  Ving-Þórr  (hvað  ving-  merkir  er  óvíst, 
sbr.  Vingnir),  og  nöfn,  er  kenna  hann  við  æsi:  ása  bragr,  sbr. 
þrúðvaldr  goða.  Önnur  nöfn  eru:  Ein(d)riði  og  HIó(r)riði 
(-riði  merkir  þann  sem  ekur,  'ein'-  sýnir  að  hann  er  hugs- 
aður  'einn'  í  kerrunni,  sbr.  að  hann  er  og  nefndur  'ein- 
heri'  einu  sinni  (Lokas.  60);  hvað  'hló(r)'  merkir  er  óvíst; 
ef  til  vill  merkir  það  brak  og  er  þá  dregið  af  þrumunni). 
Þórr  heitir  Atli  (af  atall  =  búinn  til  bardaga;  ötull  merkir 
nú  annað),  Björn,  Sönnungr  (af  sannr?),  Véurr  (af  vé  = 
hof;  hinn  helgi  eða  hofa-vörður)  og  Harðvéurr,  Rymr 
(þruman?)  og  loks:  Ennilangr  (sem  sýnist  eiga  við  útlit 
hans).  Nöfnin  eru  fá  og  skýra  ekki  mikið  eiginlegleika 
Þórs.  Lýsíngarorðin,  er  höfð  eru  um  hann,  eiga  svo  að 
segja  eingöngu  við  líkamskrafta  hans  og  hug  (enn  þrúðgi, 
sbr.  þrúðvaldr  goða  (Hárb.  9),  rammr,  öflugr,  fullöflugr, 
þróttöflugr,  harðhugaðr  og  grimmhugaðr;  þar  að  auki  er 
haft  gegn  og  mærr).  Snorri  segir  ekki  annað  en:  »hann  er 
sterkastr  allra  goðanna  ok  manna«,  og  oft  »færist  hann  í 
ásmegin«  (sbr.  t.  d.  Hym.  31). 

Þórr  er  sem  fyrr  segir  sonur  Óðins  og  Jarðar  og  er 
hann  oft  nefndur  svo  og  nefnir  sig  sjálfur  (»sonr  emk  Síð- 
grana«  í  Hárb.).  Hann  er  kvæntur  Sif  (sbr.  t.  d.  Þrym.  24 
og  Hym.  34),  en  »ætt  hennar  veit  enginn«  segir  Snorri, 
enda  er  hennar  lítið  getið;  því  er  hann  stjúpfaðir  Ullar, 
sem  er  sonur  Sifjar;  börn  Þórs  eru  nefnd,  synir  Móði  og 
Magni,  og  er  sagt  um  þá,  að  þeir  eigi  að  Jifa  eftir  ragna- 
rök  og  hafa  þá  hamar  Þórs  (Vafþr.),  dóttir  Þrúðr.  Öll 
þessi  nöfn  eru  ekki  annað  en  persónugervíngar  af  eigin- 
legleikum  Þórs,  hug  (móð)  og  krafti.  Magni  segir  Snorri 
hafi  verið  son  Þórs  og  Járnsöxu  (gýgjar),  um  móðerni 


—  57  — 


hinna  er  ekkert  sagt.  Um  þessi  börn  Þórs  vitum  vjer 
annars  ekkcrt,  nema  að  Magni  var  þriggja  nátta  gamall, 
þegar  hann  kastaði  fæti  Hrungnis  af  hálsi  Þórs,  en  allir 
aðrir  höfðu  gengið  frá;  uni  Þrúði  er  sagt,  að  henni  hafi 
verið  rænt  af  jötnum,  en  vjer  vitum  ekkert  nánar  um 
það,  því  að  þessa  er  getið  að  eins  í  kenníngum  (Þrúðar 
þjófr  =  jötunn,  eða  Hrungnir?).  Þrúður  mun  það  og  vera, 
sem  dvergurinn  Alvís  scgir  að  sjer  hafi  vcrið  heitin,  en 
Þórr  hefur  ekki  verið  að  spurður  og  veldur  dauða  dvergs- 
ins  með  því  að  draga  hann  til  dags  með  spurníngum 
(Alvíssmál). 

Bústaður  Þórs  er  Þrúðheimr  (Grímn.  4),  en  Snorri 
kallar  hann  Þrúðvanga  (Edda)  eða  Þrúðvang  (Heimskr.), 
og  höll  hans  Bilskirnir;  hvorttveggja  cr  dregið  af  krafti 
Þórs  (bilskirnir  =  sá  sem  skirrist,  forðast,  að  bila;  önnur 
skýríng  þessa  orðs,  svo  sem  bilskírnir  =  sá  sem  sk}7rist  í 
bili,  á  svipstund,  vegna  lciftursins,  er  efalaust  röng).  í 
höllinni  eru  5  hundruð  og  40  (þ.  e.  640)  gólf  (rúm),  og 
er  hún  talin  mest  allra  húsa  (Grímn.  24). 

Þórr  er  á  sífeldu  ferðalagi,  sem  síðar  verður  getið; 
ekur  hann  þá  oftast  í  kcrru  eða  reið  og  2  hafrar  fyrir, 
er  heila  Tanngnjóstr  (sá  sem  gnístir  tönnum)  og  Tann- 
grisnir  (með  gisnum  tönnum,  sbr.  grisjulegur),  og  renna 
þeir  með  hann  um  loft  og  lög.  En  þeir  eru  honum  líka 
fæða,  sbr.  »át  ek  í  hvíld  |  sildr  ok  hafra«  (Hárb.)  og 
sögu  Snorra  um  dvöl  hans  hjá  Agli  bónda,  er  hann  skar 
báða  hafrana  og  gaf  bónda  og  hyski  hans  að  borða  með 
sjer,  en  beinunum  skyldi  kasta  á  hafurstökurnar;  svo 
»vígði«  Þórr  þau  með  hamrinum  og  stóðu  hafrarnir  þá 
upp  jafngóðir  (sbr.  um  Sæhrímni).  í  ævintýrasögnum 
fornum  og  nýjum  er  oft  talað  um  vistir,  er  aldrei  þrjóta. 
Stundum  fer  Þórr  þó  fótgángandi  og  einkum  þá,  er  hann 
fer  til  dómstaðar  goðanna;  veður  hann  þá  árnar  Körmt 
og  Örmt  og  tvær  Kerlaugar  (Grímn.  30);  um  hest  er 
aldrei  að  ræða.  Oft  verður  Þórr  að  vaða  ár  eins  og  við 
var  að  búast  eftir  landseðli  Norcgs,  og  það  djúpar  (Éli- 
vága,  þegar  hann  bar  Olvalda,  mann  Gróu,  í  meis  sínuni; 


-  58  — 


Virnur,  er  hann  fór  til  Geirröðargarða,  og  óx  áin  geysilega; 
eins  varð  hann  að  vaða  útsæinn,  er  hann  fór  til  Útgarða- 
loka,  osfrv.),  en  ekki  gat  hann  vaðið  sundið,  sem  Hár- 
barður  var  öðru  megin  við,  hvernig  sem  á  því  hefur 
staðið.  A  einum  stað  (í  Hárb.)  er  talað  um  skip  Þórs, 
en  staðurinn  er  vafasamur,  og  vitaskuld  gat  Þórr  í  við- 
lögum  haft  bát. 

Þvi  má  geta  nærri,  að  Þórr  komst  oft  í  hann  krappan 
á  ferðum  sínum,  einkum  í  austurveg,  og  þurfti  á  öllu  afli 
sínu  að  halda;  til  þess  að  auka  það  fram  úr  því  sem 
það  var  vanalega  átti  hann  grip,  sem  hjet  megingjarðar 
(aflbelti);  er  hann  spennir  þeim  um  sig,  »vex  honum  ás- 
megin  hálfu«  (Snorri). 

En  aðalgripur  Þórs  er  vopn  hans,  hamarinn  Mjöllnir 
(=  sem  mylur),  og  er  dvergasmíði;  járnglófa  á  hann  til  að 
halda  um  skaftið  (Snorri).  Hamarinn  er  ekki  að  eins  vopn 
í  hendi  Þórs  til  að  lemja  á  jötnum,  heldur  er  hann  og 
táknun  Þórs  og  goðmáttar  hans  og  þeirrar  verndar,  er 
hann  veitir  mönnum  og  goðum.  Þess  vegna  eru  hlutir  og 
athafnir  »vigðar«  með  hamrinum,  þegar  eitthvað  skal  sjer- 
staklega  vel  tryggt;  Þórr  vígir  bál  Baldurs  með  honum 
(Snorri),  og  með  honum  skyldi  brúðrin  vígð  (Þrymskv.); 
á  dönskum  rúnasteinum  stendur  óskin:  »Þórr  vígí  rúnar 
þessar<(  eða  »kumbl  þessi«;  þar  finst  og  hamars-myndin 
sjálf  líka,  sömu  merkíngar.  Svo  voru  og  smáhamrar  (úr 
silfri)  hafðir  í  bandi  og  líklega  bornir  á  hálsi  sem  nokk- 
urskonar  verndargripir  gegn  illum  vættum  (4.  mynd). 

Hamarinn  verðum  vjer  að  hugsa  oss  sem  hvern  annan 
hamar,  að  eins  með  skemra  skafti  en  skyldi  (verður  síðar 
sagt  frá  því).  Frumþýðíngin  í  orðinu  er  steinn  (sbr.  hamar 
=  þverhn}7ptur  klettur),  og  hafa  því  sumir  haldið,  að  þar 
í  felist  minni  um  hið  elsta  og  helsta  vopn  alt  í  frá  steinöld; 
orðið  hjelst  þótt  efnið  breyttist  og  yrði  að  síðustu  járn. 

Hamarinn  er  þannig  gerður,  að  þótt  Þórr  slöngvi 
honum  lángar  leiðir  til  að  hæfa  fjandmann  sinn,  kemur 
hann  aftur  af  sjálfum  sjer  í  hönd  hans.  Hann  er  óbrot- 
gjarn,  sem   sjest  af  sögunni  um   Þór  og  Hrúngni;  hein 


—  59  — 


Hrúngnis  og  hamarinn  mættust  á  miðri  leið;  heinin  brotnaði, 
en  hamarinn  þaut  obrotinn  áfram;  það  er  því  ekki  ósynju, 
að  Þórr  kailar  hann  »þrúðhamar«. 

Þýðíng  hamarsins  kemur  fram  í  þessum  orðum  Loka : 
»Þegar  munu  jötnar  |  Asgarð  búa  |  nema  þinn  hamar  |  þér 
of  heimtir.«  Því  er  áríðandi,  að  hans  sje  vel  gætt,  en  þó 
var  honum  einu  sinni  stolið;  það  gerði  Þrymur,  þursa 
drottinn,  þegar  Þórr  svaf,  og  er  frá  því  sagt  í  Þrymskviðu 
og  því,  hvernig  hann  náði  honum  aftur.  Þrymur  heimtaði 
Freyju  fyrir  hamarinn,  en  hún  tók  það  auðvitað  ekki  í 
mál  að  eiga  hann,  og  var  það  þá  afráðið,  að  Þórr  skyldi 
fara  í  kvennmannsföt  og  látast  vera  Freyja,  og  það  bragð 
hreif;  þursinn  Ijet  ginnast;  Þórr  fjekk  hamarinn  aftur  og 
drap  Þrym.  Þór  þótti  ekki  gott  að  fara  í  kvennföt,  en  alt 
varð  til  að  vinna  —  »þegar  munu  jötnar  |  Asgarð  búa  j 
nema  þinn  hamar  |  þér  of  heimtir((  sagði  Loki.  Samkvæmt 
kvæðinu  skyldi  ekki  ætla,  að  Loki  hefði  verið  valdur  að 
hamarhvaríinu,  en  það  mun  hann  þó  hafa  verið  (sbr. 
síðar).  Eftir  þetta  er  ekki  getið  þess,  að  hamarinn  hyrfi 
úr  hendi  Þórs. 

Þórr  er,  sem  áður  er  getið,  einriði,  þ.  e.  einn  í  ferð- 
um,  en  það  á  helst  við  hans  fyrri  ævi;  því  að  á  ferð 
sinni  til  Utgarðaloka  fjekk  hann,  segir  sagan,  til  fylgdar 
tvö  börn  Egils  nokkurs  (bónda,  sem  Snorri  nefnir  hann; 
Hymiskv.  7),  til  bóta  fyrir  það,  að  sonurinn  hafði  brotið 
lærlegg  hafursins  annars  til  mergjar;  þau  hjetu  Þjálfi  og 
Röskva  —  »ok  íylgja  þau  honum  jafnan  síðan«.  Þjálfi 
var  með  Þór  í  Geirroðargarða  (Þdr.)  og  drap  þá  Mökkur- 
kálfa  (Snorri);  í  Hárbarðsljóðum  er  fylgdar  hans  getið  og 
í  fornvísu  einni  líka.  Og  með  Þór  var  hann,  er  hann  átti 
við  Hrúngni.  En  Rösku  er  aldrei  getið  sjerstaklega.  Nafn 
hennar  er  auðskilið  (hin  röska  eða  þroskaða);  nafn  Þjálfa 
er  torskildara;  hafið  er  kallað  þjálfi  eyja  og  þángs,  og 
sýnist  það  merkja:  sá  sem  heldur  saman,  þrýstir  að  (sbr. 
að  þjálfa  =  vinna  bug  á,  þjálf  =  vinna).  En  þetta  skýrir 
ekki  mikið.  Ætla  sumir,  að  Þjálfi  sje  einhver  gömul  goð- 
vera  og  hyggja  að  hann  sje  allur  einn  og  sá  Þielvar,  sem 


—  60  — 


nefndur  er  í  sögu  Gotlendínga.  Gotland  var  í  sæ  um  daga, 
en  ofansjávar  um  nætur,  en  Þielvar  kom  fyrstur  eldi  á 
landið,  og  síðan  seig  það  aldrei  i  sæ.  Sonur  hans  (Höfði) 
byggði  þar  fyrstur.  —  Þjálfí  átti  þann  leik  hjá  Útgarðaloka 
að  hlaupa  í  köpp  við  Huga;  hann  var  allra  fóthvatastur, 
en  vann  þó  ekki  leikinn.  Hjá  Finnnm  (Löþpum)  eru  til 
sagnir  um  þrumuguðinn  og  svein  hans,  sem  eru  álitnar 
vera  komnar  frá  Norðmönnum.  Líkt  er  hjá  Svínm,  en 
þar  er  hann  enn  skýrari  en  hjá  Norðmönnum;  Þjálfi  yrði 
þá  vindbylur  sá,  er  vanalega  fer  á  undan  þrumum  (A.  Olrik). 

Starfsemi  Þórs  hjá  Norðmönnum  (og  íslendingum) 
er  nú  aðallega  sú,  að  berja  á  tröllum  og  jötnum.  Eitt- 
hvert  fyrsta  afrek  hans  er  það,  að  lemja  smiðinn  í  hel, 
er  gerði  ásum  borgina  (sbr.  s.  29  á  undan),  og  rauf  svo  eiða 
þá,  sem  honum  höfðu  verið  svarnir;  með  því  gerði  Þórr 
sig,  og  guðirnir  reyndar  allir,  sekan  í  eiðrofi,  sem  áð- 
ur  segir. 

Þórr  er  aðallega  verndari  goða  og  manna  (»vinr  ver- 
liða«,  Hym.  11)  eða  Miðgarðs  móti  árásum  illra  vætta. 
Hann  er  stöðugt  á  ferðum  í  austurveg  og  lemur  jötna, 
og  er  þeirra  ferða  oft  getið  með  almennum  orðum.  Þórr 
heldur  jötnum  með  þessu  móti  í  skefjum.  Það  eru  ekki 
að  eins  karljötnar,  er  hann  lemur,  heldur  og  gýgjarnar, 
»bölvísar  jötna  brúðir«;  líks  kyns  hafa  og  þær  berserkja 
brúðir  verið,  er  höfðu  vilt  alla  þjóð,  -og  voru  fremur 
vargynjur  en  konur  (Hárb.).  Oft  er  Þórr  í  kenníngum 
nefndur  bani  eða  fjandmaður  tröllkvenna,  og  í  vísu  Þor- 
bjarnar  dísarskálds  eru  margar  tröllkonur  nafngreindar, 
er  Þórr  haíi  drepið.  Hann  berst  oft  við  marga  í  einu,  t.  d. 
við  Svárángs  sonu  (Hárb.);  þá  varði  hann  (þeim?)  ána, 
líklega  þá  sem  skilur  grund  jötna  og  guða  (Ifíng);  eins 
enduðu  sjerstakar  ferðir  hans  oft  með  miklum  jötna- 
drápum. 

Annars  eru  til  ýmsar  sögur  um  viðureign  Þórs  við 
einstaka  jötna  eða  jötnahöfðíngja ;  um  Þrym  og  hamars- 
heimtina  hefur  verið  talað.  Eftir  Hárbarðsljóðum  drap 
hann  og  Þjaza;  hcfur  hann  þá  verið  nærstaddur,  er  Þjazi 


—  61  — 


fló  á  eftir  Loka  með  íðunni  og  inn  um  Ásgarð,  en  brendi 
sig  á  bálinu  sem  goðin  höfðu  kveikt  (Snorri  segir  alla 
söguna,  sbr.  Haustlöng);  Þórr  kveðst  hafa  kastað  augum 
hans  upp  á  himin  —  »þau  eru  merki  mest  |  minna  verka« 
segir  hann  (Hárb.),  og  eiga  þau  að  vera  eitthvert  stjörnu- 
mark;  Snorri  lætur  Oðin  hafa  gert  það  »til  yfirbóta  við 
Skaði«. 

Hrúngnir  jötunn  elti  einu  sinni  Óðin  heim  í  Ásgarð; 
þegar  goðunum  leiddust  stóryrði  hans,  var  Þórr  nefndur 
—  það  þarf  ekki  annað  en  nefna  nafn  hans,  ef  á  þarf  að 
halda,  og  er  hann  þá  óðar  kominn,  sbr.  Lokasennu  — , 
og  kom  hann  þegar,  en  af  því  að  Hrúngnir  var  vopn- 
laus,  vildi  Þórr  ekki  vinna  níðíngsverk  á  honum,  og  var 
þá  ákveðin  hólmgánga  með  þeim  á  Grjóttúnagörðum  og 
fóru  þeirra  viðskifti  svo,  að  Þórr  drap  Hrúngni;  Snorri 
segir  alla  söguna  gullfallega;  þá  drap  Þjálfi  Mökkurkálfa, 
og  var  það  frægðarverkið  minna,  sbr.  og  Haustlöng. 
Þessa  getur  og  Þórr  í  Hárbarðsljóðum;  þar  er  Hrúngnir 
nefndur  »enn  stórúðgi  jötunn  |  er  ór  steini  var  höfuð«. 
En  þau  merki  hafði  Þórr  þessarar  viðureignar,  að  heinar- 
brotið  hitti  höfuð  hans  og  stendur  þar  fast  alla  tíð 
frá  því. 

I  annað  sinn  fór  Þórr  til  Geirroðargarða ;  Loki  var 
sá,  er  lokkaði  hann  til  þess  hamaiiausan  og  megingjarða- 
lausan  og  kvað  »grænar  brautir«  liggja  þángað.  Frá  þessu 
segir  í  Þórsdrápu  Eilífs;  reyndar  er  hann  þar  látinn  hafa 
hamarinn  og  önnur  vopn;  líka  segir  Snorri  frá  allri  ferðinni, 
og  segir  hann  að  Gríður  (móðir  Víðars)  hafi  lánað  honum 
sínar  megingjarðir  og  staf  sinn,  Gríðarvöl  (er  nefndur  er  í 
Þórsdr.).  Á  þeirri  leið  óð  Þórr  ána  Vimur,  en  Gjálp,  dóttir 
Geirroðar,  gerði  mikinn  vöxt  í  ánni,  svo  að  Þórr  komst 
með  naumindum  að  landi  og  gat  komist  upp  á  bakkann 
með  því  að  taka  í  reynivið,  er  stóð  þar;  síðan  er  reynir- 
inn  nefndur  »björg  Þórs«  og  honum  vígður.  Svo  lauk 
viðskiftum  þeirra  Geirroðar,  að  Þórr  drap  hann  með  gló- 
andi  járnsíu,  er  jötuninn  hafði  ætlað  að  drepa  hann  með; 


—  62  — 


og  báðar  dætur  hans  drap  hann,  Gjálp  og  Greip,  og  þar  á 
eftir  fjölda  jötna,  segir  Eilífur. 

Þá  er  sagan  um  för  Þórs  til  Útgarða,  að  hitta  Útgarða- 
loka,  og  er  hana  að  finna  hjá  Snorra  einnm,  sagða  með 
forkunnar  snild,  og  verður  að  vísa  til  hennar.  Þá  var 
það,  sem  hann  fjekk  Þjálfa  og  Rösku  til  fylgdar.  Að 
Útgarðaloki  sje  jötnakyns,  er  vafalaust,  en  hann  vann  alt 
með  sjónhverfíngum,  en  við  þeim  mátti  Þórr  ekkert,  og  þó 
vann  hann  mikil  þrekvirki;  hann  kann  ekki  til  þesskonar 
lista,  er  einfaldur  og  laus  við  allar  vjelar,  hreinskilinn  og 
einlægur.  Sumir  hyggja,  að  þessi  Loki  sje  sá  sami  og 
Loki  Laufeyjarson,  og  væri  það  ekki  ótrúlegt,  en  því  til 
fyrirstöðu  er  það,  að  Loki  er  sjálfur  með  Þór,  nema  frá- 
sögn  Snorra  sje  ekki  að  öllu  hin  upphaflega  sögn,  og 
mætti  vel  vera  að  svo  væri.  Þessi  ferð  varð  fræg,  og 
bæði  Hárbarður  (Oðinn)  og  Loki  skensa  Þór  fyrir,  að 
hann  hafi  sýnt  af  sér  hugleysi,  er  »honum  var  troðið  í 
þumlung  hanskans«  (Hárb.  26);  »skarpar  álar  |  þóttu  þér 
Skrýmis  vera«  (Lokas.  60,  62).  En  Þórr  sýndi  af  sjer  alt 
annað  en  hugleysi  eftir  sögu  Snorra.  I  öllum  þessum  sög- 
um  liggur  valla  nokkur  dýpri  merkíng. 

I  höll  Útgarðaloka  fjekst  Þórr  meðal  annars  við  Mið- 
garðsorm  (köttinn).  Það  varð  til  þess  að  Þórr  vildi  hitta 
orminn  aftur  og  drepa  hann;  annars  hefur  það  eflaust 
verið  goðfræðisskáldskapur  frá  öndverðu,  að  Þórr  skyldi 
eiga  við  orminn  í  ragnarökum  og  drepa  hann  þá.  Þórr 
fór  með  Hymi  jötni  til  róðrar,  og  þá  dró  Þórr  orminn  frá 
grunni  og  upp  að  borði.  Þessi  viðureign  Þórs  við  orminn 
er  einna  frægust  allra  verka  hans  og  var  eitt  aðalyrkisefni 
skáldanna  alt  í  frá  Braga  gamla,  og  lýsa  þeir  henni  með 
kröftugum  orðum  og  lifandi  myndum  (t.  d.  Ulfur  Uggason). 
Snorri  segir  og  frá  henni,  og  hún  er  þáltur  í  Hymiskviðu. 
Hymir  hjet  jötun  sá,  er  Þórr  rjeri  með  til  fiskjar;  þeir 
rjeru  miklu  lengra  en  Hymir  var  vanur  að  draga  hvali 
(smærri  fiska  dró  hann  ekki),  og  fór  að  fara  um  Hymi; 
Þórr  beitti  uxahöfði  á  öngul  og  egndi  fyrir  orminn,  hann 
gein   yfir  agninu  og   Þórr  dró   hann  upp   að   borði;  en 


8.  mynd.  Pórr  dregur  Miögarðsorm.  Hymir  >höggur  vað  Þórs  af  borðk  (Snorri). 
Steinkross  frá  Gosforth  á  Englandi. 


—  64  — 


»enginn  hefir  sá  sét  allóguiiigar  sjónir,  er  eigi  mátti  þat 
sjá,  er  Þórr  hvesti  augun  á  orminn,  en  ormrinn  starði 
neðan  í  mót  ok  blés  eitrinu«  (Snorri).  Svo  er  að  sjá,  sem 
sumir  hafi  haft  þá  skoðun,  að  Þórr  hafi  slegið  höfuðið  af 
orminum  við  það  tækifæri,  en  það  getur  ekki  verið,  því 
að  hann  er  bráðlifandi  í  ragnarökum  —  enda  segir,  að 
Hymir  hafi  orðið  svo  hræddur,  að  hann  skar  vaðinn  á 
borðinu,  og  »söktist  síðan  |  sá  fiskr  í  mar«  (Hymiskv.). 
Um  viðureign  Þórs  og  Þrívalda  vitum  yjer  ekkert;  hann 
er  aðeins  nefndur  »sundrkljútr  níu  höfða  Þrivalda«. 

Hymiskviða  fljettar  ýmsa  viðburði  saman.  Aðalefnið 
er,  að  Þórr  og  Týr  koma  til  Hymis  jötuns  til  þess  að  fá 
að  láni  mikinn  ölheituketil,  er  hann  átti,  því  að  goðin,  er 
sátu  gildi  hjá  Ægi,  höfðu  engan  nógu  stóran.  Þórr  fjekk 
ketilinn,  en  ekki  fyrr  en  hann  hafði  sýnt  af  sér  aflraun 
mikla,  er  Hymir  setti  sem  skilyrði,  þá  að  brjóta  bikar 
hans.  Þórr  tók  ketilinn  á  höfuð  sjer  —  »en  á  hælum 
hringar  (haddan)  skullu«.  Hymir  elti  hann  þó  með  fjöl- 
höfðuðum  jötnum,  en  Þórr  drap  þá  alla.  Þetta,  ketilsókn- 
ina,  er  Þórr  látinn  gera,  vegna  þess  að  hann  var  krafta- 
mestur  og  hjer  var  við  jötun  að  eiga. 

Þetta,  sem  hjer  hefur  verið  sagt,  eru  aðalsögurnar 
um  Þór.  Þess  hefur  áður  verið  getið,  hvernig  Oðinn  Ijek 
á  Þór  (í  Hárbarðsljóðum)  við  sundið  sem  Þórr  komst  ekki 
yíir.  Og  Oðinn  —  Hárbarðr  —  vildi  ekki  ferja  hann.  Sú 
mótsetníng,  er  hjer  þykir  koma  fram  meðal  þessara  tveggja 
aðalgoða,  hefur  stundum  verið  sk\rrð  svo,  sem  hún  ætti  að 
tákna  eðlismótsetníngu  milli  þeirra,  Oðinn  væri  andans  guð, 
guð  æðra  mentunarstigs  og  æðri  mentunarstjettar  (konúnga 
og  hirðanna),  en  Þórr  væri  guð  kraftsins,  sem  böðlast  áfram, 
guð  almúgans  og  hinnar  lægri  stjettar,  bænda  og  kotkarla 
og  jafnvel  þræla  (sbr.  orð  Hárbarðs:  »en  Þórr  á  þraia  kyn«). 
Þetta  er  alveg  röng  skoðun.  Höfundur  kvæðisins  hefur  ekki 
haft  neinn  annan  tilgáng  en  að  sýna  þessa  tvo  guði  hvorn 
andspænis  öðrum,  það  er  leikur  einn.  Auðvitað  er  sinn  með 
hvoru  bragði  og  eiginlegleikum,  og  auðvitað  birtist  Oðinn 
þar  með  sínum  andlegu  yfirburðum  lipurðar  og  leikni,  og 


—  G5  — 


þeir  bera  sigur  úr  býtum.  Annað  og  meira  felst  ekki  í 
kvæðinu.  Það  er  græskulaust  gaman.  Á  öðrum  stað  standa 
sömu  guðir  hvor  andspænis  öðrum;  það  var  þegar  þeir 
dæmdu  Starkaði  forlög  hans,  sem  segir  í  Gautrekssögu; 
hún  er  reyndar  allúng,  en  gömul  arfsögn  felst  víst  í  frá- 
sögninni.  Þórr  sýnist  vera  Starkaði  reiður  fyrir  það,  að 
móðir  hans  skyldi  viJja  hafa  »hundvísan  jötun  heldur  en 
ása-Þór«  að  föður  að  syni  sínum,  og  leggur  hann  því 
Starkaði  alt  iit  á  herðar  (barnleysi,  3  níðíngsverk,  fast- 
eignaleysi,  ágirnd,  meiðslasár  í  hverju  vígi,  minnisleysi, 
hatur  alþýðu),  en  Óðinn  gefur  honum  aftur  mart  gott 
(3  mannsaldra  lif,  góð  vopn  og  váðir,  óf  lausafjár,  sigur 
og  snild  (hug),  skáldskap,  mikið  álit  hjá  helstu  mönnum 
og  bestu).  Ut  úr  þessu  mætti  fremur  fá  mótsetnínguna, 
alþýðuhylli  Þórs  er  hjer  tekin  bert  fram.  Hið  sanna  er, 
að  Þórr  var  tignaður  og  ákallaður  meira  af  alþýðu  manna 
í  daglegu  lífi,  og  reyndar  jafnt  af  háum  sem  lágum;  í 
daglegu  lífi  og  daglegri  lífsbaráttu  reyndi  miklu  oftar  á 
þá  eiginlegleika,  sem  Þórr  hafði,  líkamskraft  og  -þol,  og 
alstaðar,  þar  sem  þess  þurfti  með,  var  heitið  á  Þór;  þess 
vegna  er  það  skiljanlegt,  að  þrælarnir  t.  d.  heita  á  hann 
(sbr.  orð  Óðins:  Þórr  á  þræla  kyn).  Það  er  skiljanlegt, 
að  bóndasonurinn,  sem  átti  að  glíma  við  annan  hraustan 
mann,  bað  Þór  að  gefa  sjer  sigur  (Gunnlaugss.),  og  svo 
mætti  telja  áfram.  Þetta  er  í  stuttu  máli  tekið  fram  í 
Landnámu,  þar  sem  segir  um  Helga  magra,  að  hann 
»hjet  á  Þór  til  sjófara  og  harðræða«  (til  sjóferða  þurfti 
einmitt  líkamsþol  og  hraustleik).  Þórr  er  »vinr  verliða« 
(mannkynsins)  og  verndari  gegn  tröllum  og  óvættum;  en 
því  var  trúað,  að  óvættir  gætu  alstaðar  verið;  því  var 
það  eðlilegt,  að  Þórr  var  beðinn  um  liðveislu  og  vörn  svo 
að  segja  á  hverri  stundu,  og  hvar  sem  var.  Hann  verður 
verndari  alls  lífsins  (sbr.  rit  H.  Petersens  1876).  Þess 
vegna  vildu  menn  og  tryggja  sjer  návist  hans  og  vörn 
með  því  að  hafa  smáhamra  á  sjer,  með  því  að  hafa 
mynd  hans  á  öndvegissúlum  sínum  (þær  hafði  Ingólfur 
Arnarson  og  Ijet  Þór  vísa  sjer  til  landa,  sömuleiðis  Þór- 

Finnur  Jónsson  :  Goöafræði.  5 


—  66  — 


ólfur  mostrarskegg;  Helgi  magri  leitaði  og  til  frjettar  við 
Þór  um  landtökuna),  og  loks  og  ekki  síst  með  því  að 
hafa  nafn  hans  í  nafni  sínu.  Það  er  fjöldinn  allur  og 
flest  nöfn  sem  hefjast  eða  enda  á  þór  (Þórir,  Þorgeirr, 
Þórroðr  —  Þórðr;  Þórhildr,  osfrv.;  Halldór,  Steindór,  Arn- 
órr,  f.  -þórr;  nöfn  með  goð-  eru  og  mörg  og  gömul,  og 
má  vera,  að  sá  guð,  sem  þar  er  átt  við,  sje  Þórr).  í  staða- 
nöfnum  finst  Þórsnafn  nokkuð  oft  í  Noregi,  en  miklu  oftar 
í  Svíþjóð,  og  alloft  í  Danmörk.  Þessi  hin  mikla  tignun 
Þórs  á  og  líklega  rót  sína  í  þeim  tímum,  er  hann  var  aðal- 
guð  með  Tý,  áður  en  Óðinsdýrkunin  fluttist  á  Norðuiiönd. 
Þórr  situr  í  miðjum  goðahríng  í  Uppsala-hofinu  (sjá  bls.  8), 
og  sama  gerir  hann  á  Mærini:  »sat  Þórr  þar  ok  var  mest 
tígnaðr  af  öllum  goðum«,  og  honum  var  otað  á  móti 
Ólafi  helga  og  guði  hans  af  Dala-Guðbrandi  og  bændum, 
enda  stóð  hann  því  næst,  að  berja  á  hinum  n}7ja  guði. 
Aftur  á  móti  er  hæpið  að  ráða  mikið  af  því,  er  Einar 
skálaglamm  nefnir  Þór  sjerstaklega  í  Velleklu:  »hofslönd 
Einriða  ok  banda«. 

Eftir  öllu  eðli  sínu  er  Þórr  fremur  alþýðlegur  í  öllu 
látæði  og  búníngi,  fremur  grófur  eða  ruddalegur,  ef  svo 
mætti  að  orði  komast,  og  skeytir  lítið  um  útlit  sitt.  Ber- 
beinn  var  hann  og  í  brautíngja  gervi,  þegar  hann  kom 
að  sundinu,  en  það  var  ef  til  vill  til  vonar  eftir  lánga  og 
stránga  ferð.  Eins  er  Þórr  mikill  matmaður  og  mikið  gat 
hann  drukkið;  hjá  Þrym  át  hann  uxa  og  átta  laxa,  auk 
allra  krása,  sem  konunum  voru  ætlaðar,  og  drakk  3  sáld 
mjaðar;  þernan  (Loki)  afsakaði  hann  með  því,  að  hann 
hefði  ekki  bragðað  mat  í  8  daga.  Hjá  Hymi  át  hann  2 
uxa  og  þótti  Hymi,  sem  Þrym,  nóg  um.  Hjá  Utgarðaloka 
drakk  hann  stórum,  en  það  var  reyndar  ekki  öl.  I  sam- 
bandi  við  þetta  er  ef  til  vill  það,  að  úrarhorn  er  sagt  að 
hafi  legið  á  borði  fyrir  framan  Þór  í  hofi  (Sturls.  starfs.). 
Annars  er  matur  hans  hafrarnir  og  síld  (sbr.  Hárb.),  og 
er  það  almúgafæða.  í  Ólafs  sögu  helga  segir,  að  Þór  (þ.  e. 
líkneski  hans)  hafi  verið  gefnir  4  hleifar  brauðs  daglega 


—  67  — 


og  þar  við  slátur  (kjöt).  Menn  vissu  hvað  honum  kom; 
matur  er  mannsins  megin. 

Eins  er  með  ástir  Þórs;  þær  eru  að  því  er  sýnist  á 
lægra  stigi  en  Óðins.  Oðinn  hefur  gamanþíng  við  línhvítar 
meyjar  og  gullbjartar;  reyndar  á  hann  Víðar  við  jötun- 
meynni  Gríði  og  Tý  við  dóttur  Hymis,  en  henni  er  lýst 
sem  fagurri  (algollin  og  brúnhvít,  Hym.).  Þórr  á  líka  son 
við  jötunmey  og  svarar  það  alveg  til  hins.  í  sögu  Egils 
og  Ásmundar,  sem  auðvitað  er  allúng,  segir  að  Þórr  hafi 
legið  hjá  18  dætrum  Öskruðs  jötuns  (Fas  III,  390)  hverri 
eftir  aðra,  sbr.  að  Svaði  jötunn  er  talinn  sonur  Asaþórs 
(Halfd.  Eyst.),  en  það  er  valla  takandi  mark  á  þessu. 

Þrátt  fyrir  það  þótt  Þórr  sje  guð  kraftsins  og  sýni 
hann  mest  og  best  og  þurfi  ekki  á  öðru  að  halda  — 
jafnvel  Loki  víkur  fyrir  honum  (Lokas.)  — ,  getur  þó 
komið  fyrir  að  hann  sýni  andlega  yfirburði  og  kænsku, 
en  það  er  reyndar  ekki  nema  einu  sinni,  andspænis 
dvergnum  Alvís  (í  Alvíssmálum);  dvergurinn  kom  flaum- 
ósa  um  nótt  upp  á  jörðina  og  krafðist  dóttur  Þórs, 
Þrúðar,  er  honum  hafði  verið  lofuð.  Þórr  veit  ekkert  um 
það,  en  að  beita  hamrinum  gegn  svo  smárri  veru,  þótti 
honum  mínkun,  og  tók  því  til  bragðs  að  leggja  spurn- 
íngar  fyrir  hinn  alvísa  dverg  og  skyldi  hann  fá  Þrúðar, 
ef  hann  leysti  úr  þeim.  Tilgángur  Þórs  var  enginn  annar 
en  sá  að  draga  tímann  og  dverginn  á  lánginn  og  láta 
sólina  vinna  hann;  Alvís  gáði  ekki  að  sjer  og  dagaði 
uppi.  í  sögum  um  viðskifti  Þórs  og  kristinna  höfðíngja 
er  hann  talinn  lágur  maður  og  rauðskeggjaður,  en  hvort 
það  eru  heiðnar  hugmyndir  er  mjög  efasamt.  Hvöss  augu 
hafði  hann  í  meira  lagi,  þegar  hann  var  reiður,  t.  d. 
þegar  hann  starði  á  miðgarðsorm  eða  þegar  Þrymur  ætl- 
aði  að  kyssa  hann  (»hví  eru  öndótt  |  augu  Freyju  |  þykki 
mér  ór  augum  |  eldr  of  brenna«). 

Svo  er  þá  Þórr  aðallega  verndari  manna  (og  vörður 
Asgarðs)  gegn  tröllum  og  óvættum  í  trú  Norðmanna;  þar 
á  móti  er  lítið  sem  ekkert  eftir  af  hinu  upphaflega  þrumu- 
guðseðli  hans;  það  sýnist  aftur  á  móti  hafa  geymst  hjá 

5* 


—  68  — 


Svíum  (og  líklega  Dönum  líka)  niður  allar  aldir,  og 
kemur  það  til  af  landslagi  og  eðli  landanna;  fjallland 
sem  Noregur  skapaði  jötna  sem  óvini  mannkynsins  og 
alt  það  sem  því  fylgdi. 

í  þjóðtrú  manna  lifði  Þórr  lengi  á  Norðurlöndum  og 
ýms  þjóðtrúaratriði  og  siðir  eiga  rót  sína  í  trúnni  á  hann, 
en  hjer  getum  vjer  ekki  farið  frekara  út  í  þá  grein. 
Trúin  á  hann  fluttist  og  til  Finna  (Lappa),  en  ekkert 
nýtt  eða  merkilegt  er  á  því  að  græða,  sem  þar  um  segir. 

Það,  sem  nú  er  eftir  af  sögu  Þórs,  er  sagt  í 
skömmu  máli. 

Hvort  hann  var  nærstaddur,  er  Baldur  var  deyddur, 
er  óvíst;  en  við  bálför  hans  var  hann.  Þá  var  hann  svo 
þrúnginn  móði,  að  hann  sparkaði  dverg,  er  Litr  hjet,  inn 
í  bálið  (Snorri);  vera  má,  að  þetta  sje  upphaflega  dánar- 
fórn;  og  hann  vígði  bálið  með  Mjöllni.  Eins  var  það  eðli- 
lega  Þórr,  sem  náði  Loka  í  laxlíki  og  hjelt  honum  föst- 
um,  þegar  goðin  eltu  Loka  og  hann  var  bundinn. 

f  ragnarökum  berst  Þórr,  eins  og  við  var  að  búast, 
við  miðgarðsorm  og  drepur  hann,  en  hann  gengur  aðeins 
9  fet  frá  honum  dauðum  og  fellur  þá  dauður  niður; 
eitrið,  sem  ormurinn  spjó  á  hann,  vann  honum  að  fullu. 
Eftirmæli  sínu  þarf  Þórr  eigi  að  kvíða.  Frá  þessu  segir  í 
Völuspá.  Þórr  rís  upp  aftur  í  sonum  sínum,  og  þeir  skulu 
hafa  hamarinn  sem  erfðagrip  og  minjagrip,  þvi  að  í  hinu 
n}7ja  ríki  eftir  ragnarök  er  einskis  hamars  þörf. 


7.  gr.  Týr.  Heimdallr. 

Þess  var  áður  getið,  að  Týr  muni  hafa  verið  hinn 
upphaflegi  himinguð  og  aðalguð,  sem  nafnið  bendir  til. 
En  er  Óðinsdýrkunin  fjekk  yfirhönd,  varð  Týr  að  lúta 
í  lægra  haldi.  Þetta  er  nú  táknað,  eins  og  á  sjer  stað 
með  Þór,  með  því  að  hann  er  gerður  að  syni  Óðins 
(Snorri),  og  má  telja  víst,  að  móðir  hans  hafi  verið  talin, 


—  69  — 


að  minsta  kosti  af  sumum,  dóttir  Hymis  jötuns,  það  er 
sú  hin  »algollna,  brúnhvíta«,  er  nefnd  er  í  Hymiskviðu. 
Týr  er  kvæntur,  en  ekki  er  nafn  konu  hans  nefnt;  Loki 
hrósar  því  að  hafa  átt  gott  við  hana  og  hæðir  Tý  (Lokas. 
40).  Sjerstakur  bústaður  hans  er  heldur  ekki  nefndur.  Týr 
kemur  lítið  við  sögur.  »Hann  er  djarfastr  ok  bezt  hugaðr 
ok  hann  ræðr  mjök  sigri  í  orrustum«  segir  Snorri,  og  af 
hans  nafni  eru  menn  nefndir  týspakir  og  týhraustir,  og 
væri  þá  þessi  orð  líklega  menjar  um  hið  upphaflega  vald 
og  mátt  Týs.  Eitt  mark  um  djarfleik  Týs  er  að  hann 
lagði  hönd  sína  að  veði  í  kjapt  Fenrisúlfs,  er  hann 
skyldi  bundinn  Gleipni;  hann  var  bundinn  og  því  beit 
hann  höndina  af  Tý  (Lokas.  38  og  saga  Snorra).  Því 
er  hann  nefndur  enn  einhendi  áss  »ok  ekki  kallaðr  sættir 
manna«,  sbr.  orð  Loka  (í  Lokas.  38):  »þú  kunnir  aldrigi 
|  bera  tilt  (friðarorð)  með  tveim«.  Þessi  hugmynd  um  Tý 
einhendan  haída  sumir  sje  ónorræn  að  uppruna  og  benda 
til  þess,  að  hjá  Keltum  komi  fram  lík  hugmynd  um  einn 
guða  þeirra  (Nuadu,  sem  fjekk  silfurhönd  í  stað  þeirrar, 
er  hann  misti  í  bardaga),  en  líkíngin  er  hjer  ekki  svo 
mikil,  að  nokkuð  sje  á  henni  að  byggja.  En  víst  er  um 
það,  að  Týr  hefur  verið  tignaður  nokkuð  sem  herguð  við 
hliðina  á  Óðni  (og  bendir  Snorri  til  þess).  Úr  heiðni  er 
komið  nokkurskonar  heróp,  er  tíðkaðist  í  Norðimbralandi, 
þar  sem  svo  mart  af  norrænum  víkíngum  hafðist  við  og 
settist  að.  Það  hljóðar  svo:  »Týr  hafi  oss,  Týr  og  Óðinn« 
(Tyr  hæb  us,  ye  Tyr  ye  Odin)  og  er  haft  sem  viðlag. 
Sje  þetta  fornt,  og  það  hlýtur  það  að  vera,  þá  hefur  Týr 
verið  ákallaður  samhliða  Oðni  á  víkíngaöldinni. 

Orðin,  sem  til  voru  færð  úr  Lokasennu,  kunna  að 
benda  óbeinlínis  á,  að  Týr  hafi  verið  skoðaður  sem 
verndari  þínga  og  rjettarfars  (sbr.  framar)  —  eins  og  hjá 
öðrum  forn-germönskum  þjóðflokkum  — ,  og  stendur  það 
aftur  í  sambandi  við,  að  Týr  er  sól(arguðinn)  sem  alt  sjer. 

Þegar  Þórr  fór  að  sækja  ketilinn  til  Hymis,  var  Týr 
með  honum  og  var  eiginlega  sá,  er  sagði  Þór  um  ketil- 
inn;  en  Týr  hverfur  svo  að  segja  úr  sögunni,  og  aðeins 


—  70  — 


sagt  um  hann,  að  hann  hafi  reynt  til  að  taka  ketilinn 
upp,  en  gat  ekki  látið  vatn  renna  undir  hann;  svo  lángt 
stóð  hann  Þór  að  baki  í  kröftum. 

f  ragnarókum  berst  Týr  við  hundinn  Garm,  sem 
er  hið  mesta  forað,  og  drepur  hvor  annan.  Svo  er  úti 
hans  saga. 

Nafn  Týs  er  sjaldhaft  í  mannanöfnum,  en  fremur 
tíðhaft  í  staðanöfnum,  þó  ekki  oft  í  Noregi  og  Svíþjóð, 
en  oftar  í  Danmörk  (með  viðlið  sem  »lund,  strup,  vilde«). 
Nafnið  er  og  haft  sem  heiti  á  rúninni  t;  sigrúnar  skal 
rísta  á  hjalti  og  víðar  og  nefna  tvisvar  Tý  (Sigrdrífu- 
mál  5);  kemur  hjer  aftur  fram  hið  nána  samband  Týs 
og  hernaðar.1) 

Heimdallr. 

Hann  er  og  talinn  sonur  Oðins  (Snorri)  og  sonur  9 
mæðra,  er  allar  voru  systur;  svo  stóð  í  gömlu  kvæði, 
Heimdallargaldri,  og  svo  segir  Ulfr  Uggason  í  Húsdrápu; 
og  líklega  er  átt  við  hann  í  Völuspá  hinni  skömmu 
(7 — 9):  varð  einn  borinn  |  í  árdaga  |  rammaukinn  mjök  | 
rögna  kindar  |  níu  báru  þann  |  naddgöfgan  (níð-?)  mann 
jötna  meyjar  |  við  jarðar  þröm«,  og  svo  eru  þær  nefndar 
á  nafn.  Hvernig  skýra  eigi  þessa  dularfullu  tilorðníng,  er 
alveg  óvíst;  freistandi  væri,  að  gera  þessar  meyjar  að 
þeim  níu  dætrum  Ægis,  og  mætti  þá  líkja  fæðíng  hans 
við  tilorðníng  Afrodítu  hjá  Grikkjum,  þótt  tvent  sje  ólíkt. 
En  svo  mikið  er  víst,  að  Heimdallr  býr  við  jarðar  þröm, 
þar  sem  himinn  og  jörð  mætast,  en  utan  um  jörðina  var 
hafið.  Ekki  er  Heimdallr  kvæntur  og  engin  á  hann  goð- 
börn.  Hann  býr  á  Himinbjörgum  (Grímn.  13;  við  Bifröst 
segir  Snorri);  þar  drekkur  hann  í  væru  ranni  glaður  hinn 
góða  mjöð.  Hann  er  nefndur  »hvítastur  ása«  (Þrym.  14; 
hvíti  áss,  Snorri),  og  ætti  það  helst  að  eiga  við  útlit 
hans;  en  líklega  stendur  það  í  sambandi  við  uppruna 
hans  (hið  gíæja  himinloft  eða  sævarlitinn?).  Hann  heitir 


*)  Pýskur  málfræöíngur  hefur  haldið,  aö  orð  sem  kemur  fyrir  í  keltnesku 
riti  díberk  sje  s.  s.  Týverk,  en  þetta  er  efalaust  rángt. 


—  71  — 


og  Gullintanni  (er  það  dregið  af  sólarbjarmanum  við  sjón- 
deildarhríng  við  uppruna  sólar  og  sólsetur?  nafnið  hjá 
Snorra),  Hallinskíði  (ef  til  vill  dregið  af  regnboganum; 
kemur  fyrir  hjá  Glúmi  Geirasyni  og  Snorra)  og  Vindhlér 
(=  lognguð?  Snorri).  Sjálft  nafnið  Heimdallr  merkir 
»heim-bjartur«,  sá  sem  birtir  allan  heim;  þetta  nafn 
s57nir  Ijóst,  að  hann  er  upphaflega  ekki  annað  en  sólar- 
guðinn  sjálfur,  annað  nafn  á  Tý,  sbr.  orð  Snorra:  »hann 
er  mikill  ok  heilagr«.  Hann  er  talinn  mjög  »víðkunnur« 
(Skírn.  28).  Þar  af  verður  skiljaníegt  að  aðalstarf  hans  er 
að  vera  »vörður  goða«  (Grímn.  13,  Lokas.  48)  —  »fyrir 
bergrisum«,  »hann  þarf  minna  svefn  en  fugl«  (Snorri), 
sjer  jafnt  nótt  og  dag,  heyrir  grasið  gróa  og  ull  á  sauð- 
um,  hefur  með  öðrum  orðum  þá  bestu  eiginlegleika,  sem 
vörður  varð  að  hafa,  og  hefur  þetta  ekki  aðra  merkíng. 
Loki  kallar  þetta  líf  hans  »ljótt«  og  skopast  að  því  að 
hann  standi  ætíð  með  örðugu  baki  —  upprjettur  og  hvíld- 
arlaus,  og  er  það  gagnstætt  því,  sem  segir  í  Grímnismál- 
um.  Sem  önnur  goð  —  nema  Þór  —  á  hann  hest,  er 
heitir  Gulltoppur  (Snorri),  en  aðalgripur  hans  er  Gjallar- 
horn,  og  er  svo  hvelt,  að  heyrist  í  alla  heima,  þegar 
blásið  er  í.  Horn  voru  upphaflega  blásturfæri  manna  í 
orustum  og  endrarnær;  í  líkíng  við  þau  —  með  sama 
lagi  —  eru  hinir  merku  eirlúðrar,  er  fundist  hafa  í  jörðu, 
einkum  í  Danmörk,  oftast  tveir  og  tveir  saman;  stafa  þeir 
frá  eiröld  og  eru  forkunnar  vel  gerðir  og  hljóðið  í  þeim 
öskurhvelt;  þeir  eru  sannnefnd  Gjallarhorn.  Horn  Heim- 
dalls  er  hugsmíð  eftir  þeim.  Höfundur  Völuspár  lætur  í 
ljós,  að  Oðinn  hafi  geymt  hornið  hjá  Mími  undir  Ygg- 
drasli,  líklega  til  þess  að  það  gæti  verið  til  taks,  þegar 
mest  þyrfti  á  því  að  halda  fyrir  ragnarök.  Þá  er  hornið 
aftur  á  lofti  og  hann  blæs  hátt  —  til  að  kveðja  til  bar- 
daga  viðurbúnaðar  (»mjötuðr  kyndisk  |  at  enu  gamla 
Gjallarhornk). 

Þótt  hann  sje  vörður  goða  á  Himinbjörgum,  er  hann 
þó  stundum  meðal  þeirra  sjálfra,  t.  d.  þegar  hann  gaf  ráðið, 
að  Þórr  skyldi  fara  í  kvennföt  og  leika  Freyju  (Þrymskv.  14), 


—  72  — 


og  stendur  þar;  »vissi  hann  vel  fram  |  sem  vanir  aðrir«, 
þetta  er  þó  valla  svo  að  skilja  sem  hann  sje  hjer  talinn 
vanaættar,  en  ráðið  bendir  á  viturleik  hans.  Sömuleiðis 
var  hann  við  staddur  bálför  Baldurs  (Húsdr.). 

Engar  sjerstakar  sögur  fara  af  Heimdalli,  sem  ekki 
var  von,  nema  ein,  og  átti  hann  þá  við  Loka,  en  því 
miður  er  frásögnin  um  það  mjög  ófullkomin;  þeirrar  sögu 
getur  í  Húsdrápu.  Snorri  segir,  að  Heimdallr  og  Loki  hafi 
synt  í  selalíkjum  út  til  Singasteins  (=  hinn  forni  steinn? 
af  *sinigr  =  gotn.  sineigs  =  gamall?)  til  þess  að  keppa  um 
Brísíngamen,  og  lítur  út  fyrir  að  Heimdallr  hafi  náð  því. 
Svo  fjekk  Freyja  það.  Merkíng  þessa  atburðar  er  með 
öllu  óviss,  en  Heimdallr  og  Loki  eru  mótstæðíngar;  er 
það  af  því  að  Loki  er  hinn  svarni  óvinur  goða  og  Heim- 
dallr  vörður  þeirra.  í  ragnarök  á  Heimdallr  víg  við  Loka 
og  fellir  hvor  annan  (Snorri). 

Um  vopn  Heimdallar  er  ekki  getið  nema  að  því 
leyti,  að  höfuð  er  kent  og  kallað  »hjör  (sverð)  Heim- 
dalls«;  sbr.  vísu  Grettis  og  Snorra  eddu,  Skáldskapar- 
mál  69.  kap.;  en  í  8.  kap.  í  Skskm.  er  það  öfugt,  og 
sverðið  kallað  »Heimdalar  höfuð«,  því  að  »hann  var  lost- 
inn  mannshöfði  í  gögnum«  —  af  Loka  — ,  og  er  höfuð 
síðan  nefnt  »mjötuðr  (þ.  e.  bani)  Heimdallar«.  Hvort- 
tveggja  getur  ekki  sameinast,  því  að  sverð  Heimdallar 
getur  ekki  orðið  það  sverð,  sem  hann  var  drepinn  með. 
En  orðið  »mjötuðr  Heimdallar«  lítur  ekki  sjerlega  tor- 
tryggilega  út  og  ólíklegt,  að  Snorri  hafi  búið  það  til  sjálf- 
ur,  og  eftir  þessu  kennir  hann  líka  sjálfur  í  Háttatali. 

Loks  er  það  gömul  skilníng  á  Heimdalli,  að  hann 
sje  upphaf  allra  stjetta  í  mannfjelaginu;  í  upphafi  Völu- 
spár  eru  menn  nefndir  »meiri  ok  minni  megir  Heim- 
dallar«,  og  er  frá  því  skýrt  nánar  í  Rígsþulu.  Heimdallur 
fer  þar  um  og  nefnist  Rígur  og  kemur  til  þriggja  hjóna, 
er  hvert  um  sig  merkir  stjett  manna  og  um  leið  stig 
í  mentunar-  og  menníngarþróun  mannkynsins;  kvæðið  er 
heimspekilegt  hugsunarverk.  Heimdallur  kemur  fyrst  til 
Áa  og  Eddu,  svo  til  Afa  og  Ömmu  og  loks  til  Föður  og 


—  73  — 


Móður,  og  er  alstaðar  vel  tekið.  Með  konunum  verður 
hann  svo  frumfaðir  þræla,  karla  (þ.  e.  bænda  alment)  og 
Jarls;  en  Jarls  sonur  er  svo  Konr  ungi  þ.  e.  konúngur. 
Menníngarstigi  og  útliti  hverrar  stjettar  er  lýst,  og  er  kvæðið 
afarmerkilegt.  Þegar  Jarl  var  í  uppvexti,  kom  Rígur  til 
hans  og  gaf  honum  heiti  sitt  og  kendi  honum  rúnar  (þ.  e. 
þekkíngu  á  rúnum  og  þar  með  alls  konar  fræði);  en  sonur 
hans  var  honum  enn  fremri:  »kunni  rúnar  |  ævinrúnar  | 
ok  aldrrúnar  |  meir  kunni  hann  |  mönnum  bjarga  |  eggjar 
deyfa  |  ægi  lægja«  osfrv.  Af  þessu  öllu  sjest  best,  hver 
Heimdallur  í  rauninni  er;  hann  er  enginn  annar  en  Óðinn 
sjálfur  (eða  hinn  æðsti  guð).  Það  var  Óðinn,  sem  annars 
var  viskufrömuður  goða  og  manna  (»hapta  snytrir«  nefn- 
ist  hann  í  Haustlöng),  og  það  var  hann,  sem  eignaðist 
rúnaþekkínguna,  sem  einmitt  er  hjer  talin  aðalgjöf  Heim- 
dalls.  Starf  Heimdalls  er  að  þessu  leyti  að  öllu  starf  Óðins. 

Andspænis  öllu  þessu  er  það  tóm  markleysa,  er  Heim- 
dallur  er  kallaður  »heimskastur  ása«  í  Sögubroti  af  forn- 
konungum  (frá  um  1300). 


8.  gr.  Freyr. 

Allar  heimildir,  eldri  og  ýngri,  eru  samhljóða  um,  að 
Freyr  er  sonur  Njarðar  (og  systur  hans  segir  í  Lokas.  36  og 
svo  segir  Snorri),  svo  segir  í  Grímn.  (44),  Eddu,  Heimskr., 
og  bróðir  Freyju.  Engu  að  síður  er  þetta  allúngur  skáld- 
skapur,  þótt  úr  heiðni  sje,  og  ekki  hið  upphaflega  ætterni 
Freys.  Nafnið  sjálft  ber  hjer  Ijósastan  vottinn  um  það. 
Orðið  er  hið  sama  sem  frauja  á  gotnesku  (þótt  annað 
sje  veikt  nafnorð,  hitt  sterkt),  og  merkir  það  ekki  annað 
en  »drottinn«  eða  »drotnari«.  Upphaflega  er  því  orðið 
ekki  eiginnafn,  heldur  sameigið  nafn,  og  þá  nafn  á  (ein- 
hverjum)  aðalguði.  Getur  þá  aftur  valla  verið  um  annað 
að  ræða  en  hinn  upphaflega  samgermanska  himinguð  (Tý 
eða  Óðin),  og  verður  þá  Freyr  aftur  greiníng  af  honum 


—  74  — 


eins  og  Heimdallur.  Það  er  ýmislegt,  sem  minnir  á  þetta, 
svo  sem  orðatiltækið  »Freyr,  folkvaldi  goða«  (Skírn.  3), 
»ása  jaðarr«  (Lokas.  35;  jaðarr  =  vörn  eða  hinn  ágæsti); 
Týr  kallar  (Lokas.  37)  Frey  »bestan  ailra  ballriða«  (goða), 
er  leysi  hvern  úr  höftum.  En  eftir  að  hann  varð  sjer- 
stakur  guð  og  sjálfstæður,  varð  hann  og  að  fá  sjerstakan 
uppruna  og  verksvið. 

Hjá  Norðmönnum  sýnist  Freyr  að  hafa  fengið  þá 
eiginlegleika  Þórs,  sem  Þórr  hefur  hjá  Svíum,  einkum  að 
því  er  snertir  frjósemi  jarðar.  Og  var  það  í  sjálfu  sjer 
eðlilegt,  líka  þegar  tekið  er  tillit  til  þess,  að  himin-  og 
sólguðinn  hlýtur  og  að  hafa  verið  frjósemdarguð  frá  önd- 
verðu.  Freyr  kallast  »árguð«  (Snorri)  þ.  e.  uppskeruguð, 
og  Snorri  segir  (í  Hkr.),  að  full  Freys  hafi  verið  drukkið 
til  »árs  og  friðar«.  Hann  er  og  nefndur  »fjegjafi«,  og  Egill 
segir,  að  Freyr  og  Njörður  haíi  veitt  Arinbirni  fjárafl. 
Freyr  »ræðr  fyrir  regni  ok  skini  sólar  ok  þar  með  ávexti 
jarðar,  ok  á  hann  er  gott  at  heita  til  árs  ok  friðar;  hann 
ræðr  ok  fésælu  manna«,  er  lýsíng  Snorra.  Frey  þjóna 
hjónin  Byggvir  og  Beyla  og  eru  nefnd  í  Lokasennu  og 
benda  nöfn  þeirra  til  hins  sama,  jarðargróðurs.  Um  Byggvi 
segir  Loki,  að  hann  sje  æ  að  eyrum  Freys  og  klaki  und 
kvernum;  hjer  er  hann  settur  í  samband  við  kvörnina, 
því  að  nafnið  er  dregið  af  »bygg«,  sem  var  algengasta 
korntegundin;  kona  hans  hjet  Beyla;  hana  nefnir  Loki 
»dritna  deigju«,  en  »deigja«  merkir  eiginlega  »sú  sem 
gerir  brauð«  (sbr.  deig)  úr  mjeli.  Nafn  hennar  heíir  verið 
dregið  af  'baun'  (beyla  f.  beynla,  en  það  er  tæplega  rjett; 
ef  til  vill  er  nafnið  dregið  af  baula  =  kýr  (deigja  = 
ambátt  sem  mjólkar  kýr  í  fjósi)).  Freyr  á  hest,  er  heitir 
Blóðughófi  (Kálfsvísa),  »er  bera  kváðu  |  öflgan  Atriða« 
(er  þetta  því  nafn  á  Frey;  Þorgrímsþula).  Nafn  hestsins 
er  dregið  af  meiðslum  í  fæti,  og  kemur  hjer  víst  aftur 
sönnun  fyrir  því,  að  Freyr  sje  s.  s.  Oðinn;  því  að  þetta 
má  bera  saman  við  sögu  þá,  sem  felst  í  Merseborgarsær- 
íngu  einni,  sem  svo  er  nefnd,  á  fornþýsku;  þar  stendur 
svo:  »Phol  og  Wodan  fóru  til  skógar;  þá  fór  fótur  fola 


—  75  — 


baldurs  (=  herrans,  þ.  e.  Óðins)  úr  liði;  þá  gól  Sinn- 
gunnur  og  Sunna  hennar  systir,  þá  gól  Frigg  og  Fulla 
hennar  systir,  þá  gól  Óðinn,  sem  hann  vel  kunni,  bein 
að  beini,  blóð  að  blóði,  lið  að  lið,  sem  límt  væri.«  Hest- 
inn  gaf  Freyr  Skírni  (Skírn.  8),  er  hann  fór  að  biðja 
Gerðar,  en  hann  á  líka  göltinn  Gullinbursta  (Húsdr.)  eða 
Slíðrugtanna  (með  ógurlegum  tönnum),  sem  hann  ekur 
með  (t.  d.  til  bálfarar  Baldurs);  gölturinn  er  frjósemdar- 
táknun  og  dvergasmíði;  hann  rann  nótt  og  dag  betur  en 
hver  hestur,  og  svo  iýsti  af  burstinni,  er  myrkt  var  (Snorri). 
Þá  á  Freyr  líka  Skíðblaðni,  skipið,  »er  hafði  byr,  þegar 
er  segl  kom  á  lopt,  en  mátti  vefja  saman  sem  dúk  ok 
hafa  í  pungi  sér«  (Snorri);  nafnið  bendir  til  þessa,  »bú- 
inn  til  úr  smáum  skíðablöðum  (trjeplötum)«,  og  er  hann 
og  dvergasmíði  og  kallað  skipa  best  (Grímn.  45).  í  Hkr. 
er  Óðinn  talinn  eigandi  hans;  ef  það  er  gömul  sögn,  kemur 
það  ef  til  vill  af  því,  að  Freyr  er  upphaflega  Óðinn. 

Freyr  átti  gott  sverð,  er  vást  sjálft,  en  það  gaf  hann 
Skírni,  er  hann  fór  að  biðja  Gerðar,  og  var  vopnlaus  upp 
frá'því  (Skírn.  og  Lokas.).  Freyr  á  lítið  í  bardögum;  þó 
átti  hann  við  jötun,  er  Beli  hjet,  og  drap  hann  (Völus. 
52)  með  hjartarhorni  (Snorri);  ef  til  vill  var  Beli  náfrændi 
Gerðar,  er  vildi  meina  þeim  samförina.  Orusta  er  kölluð 
Freys  leikur  (Þorbj.  hornklofi)  og  hann  sjálfur  böðfróður 
(Húsdr.),  svo  að  hann  hefur  ekki  verið  með  öllu  talinn 
óherskár. 

Bústaður  Freys  var  víst  Alfheimur;  »Álfheim  Frey  | 
gáfu  í  árdaga  |  tívar  at  tannféi«  (Grímn.  5).  Álfar  eru 
andir  dauðra  manna  (sbr.  síðar),  og  kemur  þar  aftur 
fram  skyldleiki  Freys  og  Óðins. 

Freyr  er  kvæntur  hinni  fögru  jötunmey,  Gerði  Gymis- 
dóttur,  og  er  sagt  í  Skírnismálum  frá  því,  er  Freyr  sendi 
þjón  sinn  Skírni  (af  skírr  =  ljós,  eins  og  Freyr  var 
sjálfur,  sólguð)  að  biðja  hennar,  en  það  var  ekki  hættu- 
laust,  því  að  bæði  var  um  vafurloga  að  ríða  og  ekki  vel 
hægt  að  komast  að  sal  hennar  fyrir  hundum,  er  gættu 
hans,  og  svo  var  ekki  árennilegt  yfir  höfuð  að  hætta  sjer 


—  76  — 


í  tröllahendur.  Þá  gaf  Freyr  honum  hest  sinn  og  sverð, 
og  kom  Skírnir  fram  ferð  sinni  og  erindi.  Gerður  vildi 
fyrst  að  engu  sinna  Frey,  en  ljet  þó  loks  að  ósk  Skírnis, 
af  hræðslu  við  mátt  rúnanna,  sem  Skírnir  hótaði  henni 
með  (aftur  skyldleiki  Oðins  og  Freys?),  og  lofaði  að  gánga 
að  eiga  Frey  í  lundinum  Barra.  Þetta  er  ekki  annað  en 
fögur  ástasaga  um  Frey,  er  valla  hefur  náttúruhug- 
mynd  í  sjer  fólgna.  Astir  Freys  höfðu  vaknað  við  það,  að 
hann  hafði  sest  í  Hliðskjálf  (svo  Snorri  og  lesmálsgrein  á 
undan  kvæðinu)  og  sjeð  um  heima  alla,  og  þá  sá  hann 
Gerði  gánga  til  skemmu  og  varð  þegar  gagntekinn  af  feg- 
urð  hennar,  »armar  (hennar)  lýstu  |  en  af  þaðan  |  alt  lopt 
ok  Iögr«.  Snorri  segir,  að  það  hafi  verið  af  mikillæti,  er 
Freyr  settist  í  hásæti  Oðins,  og  sýnin  væri  refsíng  fyrir 
það,  en  það  er  fullur  misskilníngur.  Hjer  er  einmitt  aftur 
fornt  minni  um,  að  Freyr  er  Oðinn. 

Freyr  var  einn  af  þeim  guðum,  sem  mest  voru  tign- 
aðir  um  öll  norðurlönd,  en  einna  mest  1  Svíþjóð  (sbr. 
Hallfreðars.  s.  91)  og  er  beinlínis  nefndur  »blótguð  Svía«; 
Adam  nefnir  hann  »Fricco«  og  kallar  hann  ástaguð;  það 
er  valla  með  öllu  rjett  eða  nógu  víðtækt  og  líklega  dregið 
af  því,  að  líkneski  hans  var  með  stórum  getnaðarlim,  en 
það  er  einmitt  frjósemdartákn  yfir  höfuð.  Hann  er  nefndur 
Yngvi-Freyr  (Haustl.)  og  Ingunarfreyr  (Lokas.  43).  Ing- 
unar-  finst  í  fornensku  sem  Ingwine  =  vinir  Ings,  en 
Ingr  (=  Ingvi)  er  s.  s.  Freyr  sjálfur,  og  frá  honum  leiddu 
Ynglingar  ætt  sína,  en  það  voru  Uppsalakonúngar;  þess 
vegna  setur  Snorri  (í  Hkr.)  Uppsalaauð  í  samband  við 
Frey.  Inguna-  er  ==  Ing-vina,  og  Ingunar-  heldur  A.  Kock 
sje  fyrir  Inguna-ár-,  =  sá  (Freyr)  sem  er  árguð  Inguna. 
í  fornenskri  vísu  stendur,  að  »Ingr  var  fyrst  með  Aust- 
Dönum«;  ætti  eftir  því  tignun  hans  að  hafa  verið  fyrst 
hjá  Dönum  í  Suður-Svíþjóð,  þ.  e.  Skáni,  og  breiðst  þaðan 
út.  Hvað  Ing-  merki  er  óvíst;  ef  til  vill  »hinn  komni«  og 
er  þá  sett  í  samband  við  söguna  um  barnið  Skjöld  (ár- 
sældarguð  Dana),  er  kom  á  skipi  einn  með  höfuðið  hvíl- 
andi  á  kornbindini. 


—  77  — 


Um  tignun  Freys  í  Svíþjóð  fara  sögur.  Snorri,  sem 
lætur  (í  Hkr.)  Frey  vera  dauðlegan  konúng  í  Uppsölum, 
segir,  að  er  hann  var  dauður,  báru  menn  hans  hann 
leynilega  í  haug,  en  sögðu  Svíum,  að  hann  lifði,  og  varð- 
veittu  hann  þar  þrjá  vetur.  Ef  til  vill  voru  hin  miklu 
Uppsalablót  það,  sem  Saxo  nefnir  Freyblót.  I  þætti  af  Ög- 
mundi  dytt  og  Gunnari  helmíng  (Flat.)  er  ailmerk  frásögn 
um,  að  líkneski  Freys,  er  þar  var  »mest  blótaðr«,  var  af 
hofgyðju  hans  flutt  um  hjeraðið  á  veislur  mönnum  til  ár- 
bótar;  fluttust  þau  um  á  vagni.  Þetta  minnir  mjög  á  það, 
sem  Tacítus  segir  um  Nerthus  (sjá  6.  bls.),  og  er  ef  til  vill 
horfið  yfir  á  Frey.  En  ekki  er  ólíklegt,  að  eitthvað  veru- 
legt  sje  grundvöllur  þessarar  sögu.  í  Svíþjóð  var  Frey- 
alloft  haft  í  mannanöfnum  og  enn  oftar  í  staðanöfnum, 
og  sýnir  það,  hve  útbreidd  dýrkun  hans  var  þar.  í  Dan- 
mörku  sjálfri  er  nafnið  fremur  sjaldhaft  í  manna-  og 
staðanöfnum,  en  í  Noregi  (og  íslandi)  er  Frey-  ekki  svo 
sjaldgæft  í  mannanöfnum  og  tíðhaft  í  staðanöfnum  í  Nor- 
egi  (fá  á  fslandi).  Þetta  svarar  alveg  til  þess,  sem  kemur 
fram  í  sögunum.  Þar  eru  margir  Freysdýrkendur  svo  sem 
Hrafnkell  freysgoði  (sbr.  söguna  um  hann)  og  Þórðr  freys- 
goði  (Landn.);  Þorgrímr  goði  Þorsteinsson  blótaði  Frey  og 
fagnaði  vetri  með  því  (Gíslas.)  og  þótti  »mjök  ávarðr  Frey«; 
á  Hripkelsstöðum  í  Eyjafirði  var  mjög  heilagt  hof  Freys 
(Glúma),  og  Freyr  var  sjerstaklega  tignaður  af  Þorkeli  Sig- 
mundssyni  og  þeim  feðgum.  Freysmyndir  höfðu  menn  sem 
verndargripi  t.  d.  í  pússi  sínum  (Vatsd.),  og  í  eiðstafnum 
var  hann  ákallaður  (ásamt  Nirði  og  almátkum  æsi). 

Hestar  voru  gefnir  Frey  (Freyfaxi  í  Hallfreðars.),  og 
ef  til  vill  standa  hestablótin  í  Uppsölum  í  sambandi  við 
dýrkun  hans  sjerstaklega  (reyndar  er  honum  líka  geíinn 
uxi,  Glúma).  Heiðrekur  konúngur  blótaði  Frey  og  skyldi 
honum  gefinn  hinn  mesti  göltur,  og  er  það  vel  skiljanlegt; 
yfir  burst  þess  galtar  skyldi  vinna  eiða  og  strengja  heil, 
og  var  hann  nefndur  sonargöltur  og  blótið  sonarblót; 
orðið  »sonr«  í  þessu  sambandi  á  ekkert  skylt  við  son 
eða  són,  heldur  er  það  gamalt  orð,  sem  merkir  göltur, 


—  78  — 


einkum  hihn  mesti  göltur,  er  var  foríngi  svínaflokksins 
(»forustugöltur«). 

Freyr  er  einhver  ynnilegasta  og  blíðasta  goðveran  — 
»mey  né  grœtir  |  né  manns  konu  |  ok  leysir  ór  höptum 
hvern«  er  hin  fagra  lýsíng  (í  Lokas.)  á  honura. 

Freyr  berst  í  ragnarök  við  sjálfan  Surt,  hinn  dökkva 
foríngja  fjandmanna  goðanna  (bani  Belja  bjartr  at  Surti, 
Völus.)  og  fellur  fyrir  honum;  hann  misti  þá  sverðsins 
góða,  og  lýkur  þar  sögu  hans. 


9.  gr.  Njörður. 

Þessi  goðvera  er  efalaust  að  uppruna  til  frábrugðin 
þeim  guðum,  er  að  þessu  hefur  verið  rætt  um.  Njörðr  er 
nefndur  vanaguð  (eða  vananiður  eða  vanur  aðeins;  Snorri) 
og  var  fæddur  upp  í  Vanaheimi;  þar  »skópu  vís  regin« 
hann  og  seldu  hann  goðum  í  gislíngu  (Vafþr.  39),  þegar 
æsir  og  vanir  sættust  eftir  ófriðinn  forðum,  sem  áður  hefur 
verið  rætt  um  (sbr.  Lokas.  34 — 35,  þar  sem  Loki  bregður 
honum  þessu). 

Vanir  eru,  sem  áður  var  getið,  verslunargoð  og  sæfara. 
Njörður  ber  vott  um  uppruna  sinn;  »hann  ræðr  fyrir  göngu 
vinds  ok  stillir  sjá  ok  eld;  á  hann  skal  heita  til  sæfara  ok 
til  veiða  (o:  fiskiveiða);  hann  er  svá  auðigr  og  fésæll  (sbr. 
auðigr  sem  Njörðr  í  Vatsd.  80),  at  hann  má  gefa  þeim,  er 
hann  vill,  auð  landa  eða  lausafjár;  á  hann  skal  til  þess 
heita«.  Þessi  lýsíng  Snorra  er  efalaust  rjett  og  samkvæm 
heiðinna  manna  hugsun.  Egill  Skallagrímsson  segir,  að 
Freyr  og  Njörður  hafi  gefið  Arinbirni  fjárafl.  Eins  er  hitt 
rjett,  að  Njörður  ræður  sæförum  og  veiðum.  f  samræmi 
við  það  og  sönnun  fyrir  því  er  það,  að  bústaður  hans 
heitir  Nóatún  (þ.  e.  skipatún;  Grímn.  16,  Þrym.  22),  og 
hitt  ekki  síður,  að  staðanöfn  með  hans  nafni  ern  öll  við 
sjó,  og  þau  eru  ekki  svo  fá  (sbr.  Njarðey,  Njarðvík,  Njarðar- 
heimur),  bæði  í  Noregi,  íslandi,  Danmörk  og  Svíþjóð.  Ein- 


—  79  — 


mitt  vegna  þess  að  hann  er  auðlegðar  og  fégjafa  guð 
(Snorri)  er  skiljanlegt,  að  hann  hefur  verið  allmikið  tign- 
aður.  Það  er  og  gefið  til  vitundar  í  orðunum  »hofum  ok 
hörgum  |  hann  ræðr  hundmörgum«  (Vafþr.  38;  sbr.  »há- 
timbruðum  hörgi  ræðr«,  Grímn.  16);  það  eru  »óðul  Njarð- 
ar«,  sem  Hallfreður  nefnir. 

Njörður  er  látinn  hafa  átt  Frey  og  Freyju  við  systur 
sinni  (Lokas.  36),  þesskonar  hjónabönd  hafi  ekki  verið 
bönnuð  hjá  vönum,  segir  Snorri.  Eftir  að  Njörður  kom 
til  goðanna  átti  hann  Skaði,  dóttur  Þjaza;  eftir  dráp  hans 
kom  Skaði  að  heimta  föðurbætur  og  buðu  goðin  henni 
að  taka  hana  upp  í  hóp  sinn,  og  það  þá  hún,  en  mann 
skyldi  hún  velja  sjer  eftir  fótum;  hún  valdi  Njörð,  en 
hugði  það  væri  Baldur.  Þeim  kom  ekki  saman,  því  að 
Njörður  vildi  vera  við  sjó:  »leið  erumk  fjöll  .  .  .  ulfa 
þytr  |  mér  þótti  illr  vesa  |  hjá  söngvi  svana«,  en  Skaði 
vildi  vera  í  sínum  átthögum  við  fjöllin,  hún  gat  ekki 
sofið  við  sjó  »fugls  jarmi  fyrir«.  Og  svo  skildu  þau  sam- 
vistir;  Snorri  segir,  eftir  Eyvindi  í  Háleygjatali,  að  hún 
haíi  svo  gengið  að  eiga  Oðin  og  átt  við  honum  Sæming. 

Upphaflega  var  hvorki  Freyr  nje  Freyja  börn  Njarðar, 
en  andlegur  skyldleiki  með  þeim  (einkum  Frey)  og  Nirði 
olli  því,  að  þau  voru  sett  í  þetta  ættarsamband  við  hann. 

Sjerstök  nöfn  á  Nirði  eru  ekki  til,  en  hann  er  kall- 
aður  »manna  þengill  |  enn  meins-vani«  (Grímn.  16).  Heldur 
ekki  eru  neinar  sjerstakar  sögur  til  um  hann.  Ekki  er  að 
sjá,  að  hann  taki  neinn  þátt  í  ragnarakabardaga,  heldur 
hverfur  hann  þá  aftur  heim  til  vana  (Vafþr.  39),  og  er 
það  hugsunarrjett  skoðun. 

Þess  hefur  áður  verið  getið,  er  Tacitus  talar  um  gyðju 
nokkra  Nerthus  og  dýrkun  hennar.  Þetta  orð  er  staf  fyrir 
staf  s.  s.  Njörður,  og  er  vafalaust  hjer  um  sömu  goða- 
tignun  að  ræða,  með  þeim  mun,  að  hjá  norrænum  þjóð- 
um  á  síðari  tímum  er  þessi  goðvera  karlkend.  Má  vera 
að  því  valdi  það,  að  hin  svokölluðu  iz-stofns  orð  (og  það 
er  »njörðr«,  eldra:  nerðu-)  voru  upphaflega  bæði  karlkend 
og  kvennkend,  en  á  síðari  tímum  hurfu  í  norrænu  kvenn- 


—  80  — 


kynsorðin  (t.  d.  hönd)  öll  yfir  í  aðra  orðflokka;  Njörðut 
hjelst,  en  breytti  kyni  sínu  (sbr.  völlur,  fjörður  og  þess- 
konar  orð)  og  breyttist  þar  með  gyðjan  í  karlguð  (A.  Kock). 
Aðrar  orsakir  gátu  og  hugsast  til  þessa.  Minjar  um  hið 
upphaflega  kvenneðli  Njarðar  er  það,  að  hann  ráði  fyrir 
hátimbruðum  hörgi  og  hundmörgum  hörgum;  en  hörgr 
var  einmitt  að  öllum  líkindum  hof,  þar  sem  gyðjurnar 
voru  tilbeðnar  og  líkneski  þeirra  stóðu.  M.  Olsen  hefur 
sýnt,  að  í  eynni  Njarðarlaug  við  vesturströnd  Noregs  (á 
Hörðalandi)  hafa  Týr  og  Njörður  verið  tignaðir  aðalguðir 
hvor  við  hliðina  á  öðrum,  og  hann  hyggur  að  hjer  sje 
um  dýrkun  hins  upphaflega  himingúðs  og  hinnar  upphaf- 
legu  /ardgyðju  að  ræða,  og  að  þau  hafi  verið  svo  sem 
hjón  (að  sínu  leyti  sem  Oðinn  —  síðar  —  og  Jörð,  sbr. 
skýríngu  Tacitus  á  Nerthus:  móðir  Jörð).  Og  er  ekkert 
líklegra  en  að  svo  sje.  Hjer  eru  því  minjar  ævaforns 
átrúnaðar,  áður  en  Njörð(r)  varð  karlguð.  Hin  upphaf- 
lega  merkíng  orðsins  nerðu-  er  óviss. 


10.  gr.  Aðrir  guðir. 

Bragi.  Bragi  er  guð,  sem  er  að  litlu  öðru  kunnur  en 
því  að  vera  skáld  og  skáldskaparguð;  »Bragi  er  œztr  skálda« 
(Grímn.  45),  frumsmiðr  bragar  (Snorri);  í  sambandi  við 
það  stendur,  að  rúnir  sje  á  túngu  Braga  (Sigrdr.  15). 
Hann  er  son  Oðins  (Snorri);  sannleikurinn  er  sá,  að 
hann  er  einn  eiginlegleiki  Oðins,  skáldskapargáfan,  gerður 
að  sjálfstæðri  veru,  nafnið  myndað  af  orðinu  bragr =  kvæði, 
og  sjálfsagt  allúng  goðvera,  en  þó  eldri  en  frá  því  um  800. 
Nafn  hans  er  og  haft  sem  mannsnafn.  Valhöll  þurfti  að 
eiga  sitt  skáld  eins  og  jarðneskar  konúngahallir  og  því 
varð  Bragi  til.  Til  voru  í  gamla  daga  menn,  er  voru 
nefndir  þulir;  þeir  voru  vanalega  eldri  menn,  er  höfðu 
meiri  lífsreynslu  og  þekkíngu  á  mannlegu  lífi  og  háttum 
þess,  en  flestir  aðrir;  þar  að  auki  voru  þeir  hagmæltir; 


—  81  - 


þeir  voru  hjá  höfðíngjum  lángvistum  sem  hollir  ráðgjafar 
og  spekimenn;  þeir  sátu  á  sjerstökum  stóli,  þularstóli,  og 
þuldu  vísindi  sín,  þegar  þeim  leist  svo,  fyrir  höfðíngjan- 
um  og  drótt  hans,  og  voru  hafðir  í  hávegum.  í  stað 
þeirra  komu  síðar  skáldin.  Oðinn  er  mestur  þessara 
fræðimanna  og  því  nefndur  íimbulþulur,  en  Bragi  er 
eílaust  líka  fimbulþulur,  og  hefur  öll  einkenni  hans, 
»hann  er  ágætr  at  speki«  og  nefnist  hinn  »síðskeggi  áss«; 
þulirnir  hafa  eflaust  ætíð  verið  síðskeggjar.  Loki  bregður 
Braga  um,  að  hann  sje  »bekkskrautuðr«  (Lokas.),  þ.  e. 
dugi  ekki  til  annars  en  vera  bekkjarprýði  og  sje  varastur 
allra  við  víg,  og  hefur  mátt  sama  segja  um  hvern  þul. 
Hann  á  Iðunni  fyrir  konu  (Lokas.,  Snorri). 

Höðr.  Hann  er  líka  son  Óðins  (Snorri),  en  það  er 
valla  upphaflegt;  hann  nefnir  Snorri  »sterkan«,  en  nafnið 
er  dregið  af  höð  =  bardagi,  og  merkir  það  því  bar- 
dagamann  og  gæti  upphaflega  verið  Óðinn  sjálfur  sem 
herguð.  Hann  er  blindur  og  nefndur  blindi-áss,  segir 
Snorri;  það  hlaut  hann  að  vera  til  þess  að  geta  gert  það 
hið  eina  verk,  sem  hann  er  bendlaður  við,  óhappaverkið 
mikla,  er  hann  eftir  ráði  og  tilvísun  Loka  skaut  mistil- 
teininum  gegnum  Baldur,  er  hann  fjekk  bana  af  (Völuspá 
32,  Baldrsdr.  9,  Snorri),  en  hann  var  saklaus  sjálfur. 
Þó  er  Váli  látinn  hefna  Baldurs  og  drepa  Höð  (Vála- 
dólgr,  Snorri);  þar  kemur  fram  hugmyndin  um  blóð- 
hefndarskyldu  hjá  Norðmönnum.  Hann  fer,  sem  Baldur, 
til  Heljar  (Heljar  sinni,  Snorri);  samkvæmt  rjettri  hugsun 
eða  skiljanlegri  er  hánn  svo  látinn  koma  aftur  með  Baldri 
eftir  ragnarök  (Völuspá),  eins  og  ekkert  hefði  við  borið, 
og  eru  þeir  sáttir  og  samlyndir.  Saxó  segir  alt  aðra  sögu 
um  Baldur  og  Höð,  og  mun  hennar  getið  síðar. 

Váli.  Hann  er  og  son  Óðins,  er  hann  gat  með  Rindi 
(Bdr.);  hún  er  víst  sú  sama  sem  Rinda,  dóttir  Rútena 
(Rússa)  konúngs,  er  Saxó  getur,  og  segir  að  Óðinn  hafi 
fyrst  með  töfi  arúnum  fengið  vilja  sinn  með  henni  (sbr. 
»seið  Yggr  til  Rindar«  hjá  Kormáki),  en  son  þeirra  kallar 
Saxó  Bous  (Búi).  Eftir  lýsíngu  Saxós  mætti  ef  til  vill  ætla, 

Finnur  Jónsson:  Goðafræöi.  6 


—  82  — 


að  hún  væri  hin  fagra  Billíngs  dóttir,  er  fór  svo  sneypu- 
lega  með  Oðin  sem  segir  í  Hávamálaparti  einum.  Váli 
hefur  aðeins  eitt  ætlunarverk,  það  að  hefna  Baldurs;  það 
gerir  hann  næturgamall  (Bdr.  11,  Völuspá,  Völuspá  sk.); 
»hönd  of  þværat  |  né  höfuð  of  kembir  |  áðr  á  bál  of  berr 
|  Baldrs  andskota«.  Hann  er  einn  þeirra  goða,  sem  ekkert 
koma  við  sögur,  og  einn  af  þeim,  sem  lifa  eftir  ragnarök 
og  byggja  þá  hin  fornu  vje  (Vafþr.  51;  byggvandi  föður- 
topta,  Snorri).  Snorri  nefnir  hann  djarfan  í  orustum  og 
happskeytan,  og  nefnir  hann  öðru  nafni  Ala,  en  það  er 
ekki  rjett.  Það  nafn  er  ekki  til  sem  nafn  á  goði.  Váli 
kemur  líka  fyrir  sem  mannsnafn,  og  hefur  verið  sk}7rt 
sem  Vanli,  þ.  e.  hinn  litli  vanur  (af  vanaætt,  og  þá  i 
móðurætt). 

Víðarr.  Hann  er  sonur  Óðins  (Völuspá  53)  og  Gríðar 
jötunmeyjar  (Snorri),  þeirrar  sem  lánaði  Þór  gripina  á 
leiðinni  til  Geirroðargarða.  Nafnið  merkir  »sá  sem  drotnar 
yfir  víðu  ríki«;  þetta  ríki  er  nefnt  Viði  (Grímn.  17),  lík- 
lega  af  viður  (sbr.  lýsínguna:  »hrísi  vex  ok  háu  grasi«)- 
Hann  er  nefndur  »hinn  þögli  áss«  (Snorri),  og  hann  á 
skó  merkilegan,  segir  Snorri,  er  allan  aldur  hefur  verið 
til  safnað  (það  eru  smábútar  þeir,  er  skornir  eru  af 
skæðum  fyrir  tám  og  hæl;  það  mun  því  rángt,  að 
skórinn  er  á  öðrum  slað  nefndur  járnskór).  Hann  er 
sterkastur  næst  eftir  Þór  (sbr.  »hinn  mikli  mögr  Sig- 
föður«,  Völuspá).  Hið  einasta  verk  hans,  sem  hann  auð- 
sjáanlega  er  skapaður  til  að  vinna,  er  að  hefna  föður 
síns;  hann  drepur  fenrisúlf  með  þvi  að  stíga  þeim  fæt- 
inum,  er  skórinn  er  á,  í  neðri  kjapt  úlfinum,  og  svo 
rífur  hann  gin  úlfsins  sundur  (Vafþr.  53),  en  eftir  Völu- 
spá  (53)  rekur  hann  sverð  sitt  í  hjarta  úlfinum.  Eftir 
ragnarök  byggir  Víðarr  vje  goðanna  sem  Váli  og  fleiri 
(Vafþr.  51;  sbr.  byggviáss  föðurtopta,  Snorri).  Víðarr 
hefur  ekki  verið  mikið  tignaður;  ef  til  vill  finst,  nafn 
hans  í  norsku  staðarnafni,  ef  það  er  áreiðanlegt. 

Hermóðr  er  tæplega  teljandi;  Snorri  telur  hann  son 
Oðins,  og  er  hann  ekki  annað  en  úngur  persónugjörv- 


—  84  — 


íngur  af  hug  Óðins.  Vjer  vitum  það  eitt  um  hann,  að 
það  var  hann  sem  tókst  á  hendur  förina  til  Heljar  til 
að  fá  Baldur  leystan  út.  Hann  kom  fram  ferðinni.  Það 
eru  Hermóður  og  Bragi,  sem  Eyvindur  skáldaspillir  lætur 
taka  móti  Hákoni  góða  i  Valhöll. 

Tvær  goðverur  eru  nefndar  í  upphafi  byggðar  goð- 
anna,  Hœnir  og  Lóðurr,  en  um  þá  verður  lítið  sagt  með 
vissu.  Lóðurr  er  aðeins  nefndur  í  innskotsvísum  í  Völu- 
spá,  sem  áður  er  getið,  og  sagt,  að  hann  hafi  ásamt  Óðni 
og  Hæni  verið  að  sköpun  hinna  fyrstu  manna,  Asks  og 
Emblu;  þar  er  sagt,  að  Lóðurr  haíi  gefið  þeim  »lá  (blóð) 
og  litu  góða«.  Er  lóð-  skylt  rótinni  í  'laða'  (góðir  litir  eru 
laðandi)?  Eða  skylt  gotn.  'auds  'mynd,  útlit,  sköpulag'? 
Sumir  ætla,  að  Lóðurr  sje  s.  s.  Loki,  en  það  er  vafalaust 
rángt;  nafnið  hefur  verið  skýrt  sem  »hiti,  lífsvarmk,  en 
það  er  hæpið.  Hœnir  er  nefndur  ásamt  Óðni  og  Loka  á 
ferðalagi  því,  sem  getur  um  í  Haustlöng  (Þjazasagan),  en 
hann  gerir  ekkert  þar,  og  sama  er  um  hann  og  Óðin  og 
Loka  á  ferðinni,  er  Otur  var  drepinn.  Hann  er  og  með 
Óðni  og  Lóður  við  sköpun  Asks  og  Emblu;  hann  gefur 
þeim  »óð«,  þ.  e.  hina  skynjandi  sál,  eða  með  öðrum  orð- 
um  vitið  (Völuspá).  Þegar  æsir  og  vanir  gerðu  frið  sín  á 
milli,  gáfu  æsir  vönum  Hœni  sem  gísl  og  Mími  með 
honum,  en  tóku  Njörð;  um  það  segir  Snorri  í  Heims- 
krínglu  frekar;  Hœnir  var  ger  að  höfðíngja  hjá  vönum, 
en  þegar  þeir  hjeldu  þíng  og  hann  skyldi  leysa  úr  vanda- 
málum,  gat  hann  það  ekki,  þegar  Mímir  var  ekki  við,  og 
sagði  þá:  »ráði  aðrir«.  Eftir  þessu  hefur  Hœnir  ekki  verið 
neinn  vitsmunagarpur,  en  það  verður  valla  samrýmt  við 
gjöf  hans,  óð,  eða  við  það,  sem  segir  um  hann  í  Völuspá 
eftir  komu  hans  aftur  eftir  ragnarök:  »þá  kná  Hœnir  | 
hlautvið  kjósa«,  þ.  e.  þá  kýs  Hœnir  spáteina,  og  merkir 
það,  að  hann  stofnar  aftur  spádóma  og  spá-aðferð  í  hin- 
um  nýja  heimi,  og  bendir  það  ekki  á  trú  á  grunnhj'ggni 
Hœnis.  Annars  er  ómögulegt  að  skýra  Hœni  eða  eðli  hans 
nánar;  Snorri  nefnir  nöfn  hans:  enn  skjóti  áss,  langi- 
fótr  og  aurkonungr,  og  verður  lítið  af  því  ráðið.  Sumir 


—  85  — 


(Hoffory)  hafa  skýrt  hann  sem  skýið  og  látið  sem  nöfnin 
eigi  vel  við  það  (aur  =  væta).  En  þetta  er  með  öllu  óvíst- 
Sjálft  nafnið  er  líka  óskýrt;  ef  til  vill  er  það  blátt  áfram 
myndað  af  sögninni  að  hœna  (að  sjer)  =  laða,  og  væri 
þá  dregið  af  eiginlegleikum  hans;  þá  yrði  Lóðurr  og 
Hœnir  líkrar  merkíngar.  Hann  er  ásamt  Óðni  og  Lóður 
kallaður  »ástugr  ok  öflugr«. 

Ullr.  Hann  er  einn  af  þeim  guðum,  sem  vjer  vitum 
lítið  um,  en  auðsjáanlega  hefur  verið  miklu  meira  tign- 
aður  en  ætla  mætti  eftir  því.  Hann  er  eftir  samhljóða 
heimildum  í  kvæðum  úr  heiðni  (Eysteinn,  Eilífr)  sonur 
Sifjar  og  stjúpsonur  Þórs,  en  hver  faðir  hans  var,  er 
hvergi  sagt.  Hann  býr  í  Ydölum  (Grímn.  5),  en  ýr  er 
bæði  viður  og  bogi  (búinn  til  úr  þeim  viði);  Ullur  hjet 
boga-ás  og  veiði-ás  (Snorri);  það  stendur  heima,  að  hann 
býr  í  Ydölum.  Hann  er  líka  skíðfær  vel  (Snorri),  sbr. 
öndurás,  og  bendir  það  á,  að  hann  haíi  átt  heima  þar 
sem  snjór  var  á  jörðu  (fjöllum)  og  hafi  hann  þar  farið  á 
skíðum  til  veiða.  Hann  var  »fagr  álitum«  og  á  hann  var 
»gott  at  heita  til  einvígis«  (Snorri).  Oðinn  segir  í  Grímnis- 
málum,  þar  sem  hann  var  píndnr  meðal  tveggja  elda,  að 
hver,  sem  fyrstur  »taki  á  funa«,  fái  »Ullar  hylli  ok  allra 
goða«.  Úr  því  að  Ullur  er  hjer  sjerstaklega  nefndur,  bendir 
það  á,  að  hann  hafi  haft  meiri  og  annars  konar  þýðíngu, 
en  vjer  getum  vitað.  Og  það  bendir  nafn  hans  líka  á; 
það  er  staf  fyrir  staf  sama  og  hið  gotneska  orð  wulþus, 
sem  merkir:  dýrð,  ágæti,  heiður.  Sömuleiðis  er  nefndur 
»hringr  Ullar«  (Atlakv.  31),  er  eiðar  eru  unnir  við;  þetta 
minnir  á  eiðhrínginn,  er  lá  á  hofstallanum  og  eiðar  voru 
unnir  við.  Af  þessu  mætti  ráða,  að  Ullur  væri  enginn 
annar  en  hinn  upphaflegi  guð,  Týr  (sbr.  áheiti  við  einvíg, 
sem  er  sameigið  báðum,  sbr.  M.  Olsen:  Hærnavi  1908, 
s.  9 — 13).  Staðanöfn  í  Noregi  og  Svíþjóð  sýna  líka  all- 
mikla  útbreiðslu  tignunar  Ullar.  Yfir  30  staðanöfn  með 
Ullar-  (eða  Ullins-)  eru  til  í  Noregi,  en  ekki  norðar  en 
í  Raumsdal,  og  enn  fleiri  í  Svíþjóð  (og  er  síðari  liður: 
nes,  setur,  tún,  ey,  akur  (oft),  eyri,  dalur,  vin,  sjór,  sund, 


—  86  — 


lundur,  viður,  vje  (oft)  og  enn  fleiri).  í  Danmörku  sýnast 
þesskonar  nöfn  ekki  að  koma  fyrir.  Loks  kemur  nafn 
Ullar  fyrir  í  merkilegri  kenníngu,  skip  Ullar  ===  skjöldur 
(Snorri);  þesskonar  kenníngar  finnast  hjá  eldri  skáldum, 
Ullar  askr,  Ullar  kjóll.  Annaðhvort  hefur  skip  Ullar  heitið 
Skjöldur,  eða  hann  notað  skjöld  við  eitthvert  tækifæri 
sem  skip. 

Saxó  talar  nokkuð  um  Ull  (Ollerus);  hann  segir,  að 
guðirnir  hafi  einu  sinni  rekið  Oðin  burt  frá  Býsans  (eftir 
Saxó  er  þar  ríki  þeirra)  og  tekið  Ull  til  konúngs  í  stað- 
inn  og  jafnvel  gefið  honum  nafn  Óðins.  Svo  kom  Óðinn 
aftur  og  fjekk  ríki  sitt,  en  Ullur  var  rekinn  burt  og  fór 
hann  þá  til  Svíþjóðar  og  var  þar  drepinn  (!)  af  Dönum, 
og  »sagt  er  (segir  Saxó),  að  hann  hafi  verið  svo  fjöl- 
kunnugur,  at  hann  gat  notað  bein,  er  hann  hafði  ristið 
formála  á,  sem  skip«;  þetta  minnir  dálítið  á  kennínguna 
skip  Ullar. 


II.  gr.  Baldur. 

Baldur  er  eftir  samhljóða  vitnisburði  heimildanna 
sonur  Óðins  og  Friggjar  (Völuspá,  Bdr.,  Skírn.,  Lokas., 
Völuspá  sk.  osfrv.).  Hann  býr  á  Breiðabliki  (Grímn.),  »á 
því  landi  |  es  liggja  veitk  |  fæsta  feiknstafi«,  og  felst  í 
þessu  lýsíng  á  Baldri  sjálfum.  Hann  er  giftur  Nönnu 
Nepsdóttur  (Snorri;  hún  er  hvergi  nefnd  í  kvæðum  svo); 
þeirra  sonur  er  Forseti.  Lýsíng  Snorra  er  þannig:  »hann 
er  beztr  ok  hann  lofa  allir;  hann  er  svá  fagr  álitum  ok 
bjartr,  at  lýsir  af  honum«;  Baldursbrá  er  jafnað  til  bráa 
hans;  »hann  er  vitrastr  ásanna  ok  fegrst  talaðr  og  líkn- 
samastr«,  en  svo  bætir  Snorri  við:  »en  sú  náttúra  fylgir 
honum,  at  engi  má  haldask  dómr  hans«;  þar  er  gallinn 
á  gjöf  Njarðar,  sem  máltækið  segir.  Hvaðan  Snorri  hefur 
þessa  lýsíng  sína,  er  alls  óvíst,  og  þarf  ekki  að  byggja 
á  henni  meira  en  hver  vill,  en  að  líkindum  fer  hún  ná- 


—  87  — 


lægt  heiðinna  manna  skoðun  á  Baídri  (sbr.  vísuna  í  Grímn.); 
í  Lokasennu  er  hann  lofaður  mjög  (27),  en  þar  er  og  bent 
til  annara  eiginlegleika;  Frigg  segir,  að  Loki  mundi  eigi 
komast  út,  ef  hún  ætti  son  Baldri  líkan,  »væri  þá  at  þér 
vreiðum  vegit«,  eins  og  Baldur  gæti  líka  tekið  vopn  í 
hönd.  Það  kemur  og  annars  staðar  fram,  að  Baldur  er 
ekki  álitinn  alveg  laus  við  hernaðarmál  og  hraustleik; 
á  annað  en  það  getur  ekki  bent  það  sem  stendur  í 
Bjarkamálum,  að  Baldur  hafi  eigi  varið  hinn  vígdjarfa 
konúng  (Hrólf  kraka)  í  Skuldarbardaga.  Ef  til  vill  er 
það  af  þessu,  að  Baldurs-nafn  er  svo  oft  haft  í  kenn- 
íngum;  þó  má  skýra  það  öðruvísi.  Nafnið  sjálft  bendir 
til  hins  sama;  það  merkir  »sterkur«  og  er  sama  sem 
»ballur«,  en  það  væri  undarlegt  nafn  á  guði,  sem  ekki 
væri  annað  en  blíðleiki  og  friður.  Allir  guðirnir  eru  og 
undantekníngarlaust  'sigtívar'  (bardagaguðir).  Það  er  því 
sennilegt,  að  heiðnar  skoðanir  um  Baldur  hafi  verið  með 
nokkuð  öðru  móti  en  sú,  sem  Snorri  ritar.  Ekki  er  getið 
gripa  eða  dýra,  er  sje  sjerstök  eign  Baldurs,  nema  hests 
lians  er  getið  við  bálförina,  þó  ekki  með  nafni,  svo  og 
skipsins  Hrínghorna.  Engar  sjerstakar  sögur  fara  heldur 
af  honum,  nema  sú  um  dauða  hans. 

Tæplega  er  Baldur  upphaflega  annað  en  greiníng  úr 
aðalguðinum  (T}T  eða  Oðni)  og  líklega  nokkuð  úng  sköpun. 

Snorri  segir  vendilega  frá  dauða  Baldurs  og  því  sem 
Jeiddi  til  hans,  og  var  það  alt  verk  Loka,  sem  hann  hæl- 
ist  sjálfur  af  (Lokas.  28:  »ek  því  ræð  |  es  ríða  sérat  |  síðan 
Baldr  at  sölum«).  Eftir  Baldursdraumum  dreymdi  Baldur 
illa  um  ævi  sína,  og  fór  Oðinn  þá  eftir  ráðagerð  á  þíngi 
til  undirheima  að  vekja  upp  völu  og  fá  vissu  hjá  henni; 
hún  segir  honum  að  það  sje  Baldur,  er  búist  sje  við  hjá 
Hel  og  mikill  viðurbúníngur  honum  til  móttöku.  Völvan 
segir  honum  og,  að  Höður  muni  skjóta  hann  og  Váli 
hefna  hans.  Snorri  fyllir  söguna  og  skýrir  frá  því,  að 
Frigg  hafi  þegið  eiða  af  öllu,  lifandi  og  dauðu,  að  gera 
ekki  Baldri  mein;  svo  var  það  skemtun  ásanna  að  skjóta 
á  Baldur  á  þíngum,  en  hann  meiddist  aldrei;  en  Frigg 


—  88  — 


hafði  láðst  að  taka  eið  af  mistilteininum;  það  er  í  sjálfu 
sjer  fremur  óálitleg  planta,  er  hefur  ekki  sjálfstæðan  vöxt, 
heldur  vex  á  öðrum  trjám  og  nærist  af  þeim  (sbr.  »völl- 
um  hæri«  í  Völuspá).  Blöð  hans  eru  nokkuð  lík  brandi 
(spjótsblaði,  sbr.  teinn)  og  á  það  líka  ef  til  vill  þátt  í 
þessari  hugmynd.  Loki  fær  að  vita  þetta  hjá  Frigg  (hann 
brá  sjer  í  líki  gamallar  konu  og  grunaði  Frigg  ekki  neitt); 
Loki  reif  svo  mistilteininn  upp  og  ljet  Höð  skjóta 
honum;  varð  hann  að  vopni,  sem  deyddi  Baldur  (eins 
og  reyrsprotinn,  sem  Víkarr  var  stúnginn  í  hel  með). 
Völuspá  lýsir  drápi  Baldurs  svo:  »Varð  af  meiði  |  es  mær 
(=  mjór)  sýndisk  |  harmflaug  hættlig  |  Höðr  nam  skjóta 
en  Frigg  of  grét  |  í  Fensölum  |  vá  Valhallar.«  Svo  segir  frá 
því,  að  Hermóður  hafi  verið  sendur  til  Heljar  til  að  bjóða 
Hel  útlausn,  og  hún  lofað,  að  sleppa  Baldri,  ef  allir  hlutir, 
dauðir  og  lifandi,  grjetu  hann.  Því  lofuðu  allir  hlutir  — 
nema  kellíng  ein  í  helli,  sem  nefndist  Þökk;  hún  kvaðst 
ekkert  hafa  þegið  af  Baldri  og  hennar  þökk  var  því  grát- 
leysi;  auðvitað  var  þar  aftur  Loki  (sbr.  Lokasennu).  Því 
heitir  Baldur  grátaguð. 

A  meðan  var  efnað  til  útfarar  Baldurs,  og  var  hann 
brendur  á  skipi  sínu  Hrínghórna  (slíkt  var  algengt  á  vík- 
íngaöldinni  og  fyrri)  og  sóttu  þar  til  öll  goðin  og  margar 
aðrar  verur  (því  var  lýst  í  Húsdrápu).  Við  þesskonar 
brennur  var  allmikið  af  dýrgripum  látið  fylgja  þeim, 
sem  brendur  var.  Oðinn  lagði  Draupni  á  bálið  (sbr. 
Skírn.  21),  og  hestur  Baldurs  með  öllu  reiði  var  brendur 
með  honum.  Svo  gekk  Oðinn  að  líki  hans  og  hvíslaði 
í  eyra  honum  einhverju  (Vafþr.  54),  sem  ætíð  verður 
hulinn  leyndardómur  og  enginn  getur  ráðið.  Það  er  og 
verður  óráðin  gáta,  en  Óðinn  notar  hana  síðar  til  að 
vinna  sigur  á  mótstöðumönnum  sínum.  Nanna  kona 
Baldurs  segir  Snorri  hafi  sprúngið  af  harmi  og  var  lík 
hennar  brent  með  honum.  Frá  Hel  sendi  Baldur  Óðni 
aftur  hrínginn,  og  fleiri  gjafir  sendu  þau  Nanna. 

En  Hel  hjelt  því,  sem  hún  hafði. 


—  89  - 


Sú  hefnd  var  tekin  eftir  Baldur,  að  bæði  var  Höður 
drepinn  af  Vála  (Völuspá,  Bdr.)  og  svo  var  Loki  tekinn 
og  bundinn.  Eftir  sögu  Snorra  var  Höður  eiginlega  sak- 
laus,  hafi  hann  verið  talinn  blindur,  en  óvíst  er,  hvort  sú 
skoðun  er  gömul  og  heiðin;  dráp  hans  skilst  betur,  ef 
maður  hugsar  sjer  hann  heileygan,  og  því  betur,  hafi 
óvinátta  áður  átt  sjer  stað  milli  Haðar  og  Baldurs  (sbr. 
sögu  Saxós). 

Þess  hefur  verið  til  getið,  að  þeir  Baldur  og  Höður 
(sem  eru  bræður)  svari  til  bræðra  í  ýmsum  sögnum,  er 
berast  á  banaspjót,  t.  d.  Herebeald  og  Hádcyn  í  Bjólfs- 
kvæði  (Beówulf);  þar  skýtur  Hádcyn  (Hád  sbr.  Höðr) 
reyndar  móti  vilja  sínum  bróður  sinn  Herebeald  (beald 
sbr.  Baldr)  með  bogaskoti.  Má  vera,  að  hjer  sje  fornt 
minni. 

Eftir  ragnarök  kemur  Baldur  aftur  og  stofnar  hið 
nýja  ríki  á  Gimléi  ásamt  öðrum  goðum,  og  er  vafalaust, 
að  hann  er  hugsaður  sem  konúngur  þess  (Völuspá  61). 

Tignun  Baldurs  sýnist  ekki  að  hafa  verið  allmikil 
eftir  staðanöfnum  að  dæma;  í  Nóregi  finnast  fáein  nöfn 
kend  við  hann  og  dreifð,  á  fslandi  er  til  Baldursheimur 
(í  Mývatnssveit),  í  Svíþjóð  er  óvíst  hvort  Baldur  yfir 
höfuð  finst  í  staðanöfnum,  í  Danmörku  finst  það  ör- 
sjaldan.  Alkunnug  er  sögnin  um  Baldurshaga  í  Friðþjófs- 
sögu,  en  hún  þykir  ekki  sem  áreiðanlegust  og  neita 
margir  því,  að  hún  sje  sönn  að  nokkru. 

Baldur  átti  son,  sem  Forseti  hjet;  hann  sýnist  eiga 
að  hafa  erft  eiginlegleika  föður  síns;  hann  er  sagður 
(Grímn.  15)  eiga  Glitni,  gulli  studdan  og  silfri  þaktan; 
»hann  svæfir  allar  sakar«,  er  dómari  og  gefið  í  skyn 
að  dómar  hans  haldist  (sbr.  Snorra),  en  um  Baldur  segir 
Snorri,  að  enginn  hans  dómur  mátti  haldast;  að  því  leyti 
er  sonurinn  fullkomnari  en  faðirinn;  en  Forseti  (þ.  e. 
dómsforseti)  er  mjög  úng  sköpun,  og  halda  menn  að 
hann  sje  enginn  annar  en  Fosite  sá,  er  tignaður  var  á 
Eynni  helgu  (Helgoland;  í  Norðursjónum).  En  annars 
fara  engar  sögur  af  Forseta. 


—  90  — 


Hjá  Saxó  er  alt  öðruvísi  saga  um  Baldur  og  Höð. 
Baldur  er  hjá  honum  nokkurskonar  hálfguð.  Einu  sinni 
sá  hann  Nönnu  lauga  sig  og  varð  þegar  hriíinn  af  fegurð 
hennar;  hún  er  dóttir  Gevars  konúngs  og  hjá  honum  var 
Höður  fóstraður;  þau  Nanna  unnust  og  var  hún  honum 
heitin;  Heði  var  sagt,  að  Baldur  biti  engin  vopn  nema 
eitt,  er  geymt  væri  hjá  skógtröllinu  Mimíng  (minni  um 
mistilteininn);  Höður  náði  sverðinu.  Svo  þegar  Nanna 
neitaði  að  giftast  Baldri,  hjeldu  þeir  bardaga  á  sjó  hvor 
við  annan,  Baldur  (og  guðirnir  með  honum)  og  Höður,  en 
Höður  vann  sigur  og  giftist  Nönnu.  Baldur  þar  á  móti 
veiktist  af  ástarþrá  (sbr.  Frey  og  Gerði),  Eftir  nokkur 
viðskifti  enn  varð  aftur  bardagi  með  þeim;  þá  fjekk 
Baldur  banasár  og  var  hann  lagður  í  haug.  Munurinn 
á  sögn  Saxós  og  hinni  norsk-ísl.  er  afarmikill,  og  óvíst 
hvernig  skýra  skal,  en  efalaust  er  sögn  Saxós  miður  upp- 
runaleg  (sbr.  Bugge  i  Studier,  Schúck  osfrv.). 

Baldur  er  sú  goðvera,  er  helst  má  bera  saman  við 
Krist,  enda  hefur  það  og  verið  gert  og  það  óspart.  S.  Bugge 
hefur  reynt  að  sýna,  að  hugmyndirnar  um  Baldur  sjeu 
runnar  saman  af  hugmyndum  bæði  um  Akkilles  og  Krist 
og  fleiri,  og  er  það  gert  með  miklum  lærdómi,  en  ekki 
svo,  að  því  sje  hlítandi.  Það  er  stórmikill  munur  á  þess- 
um  hugmyndum,  þó  að  fá  megi  fram  líkíngu  í  einstökum 
greinum.  Þegar  um  Baldur  er  að  ræða,  er  aldrei  með  einu 
orði  eða  atviki  imprað  á  neinu  því,  sem  er  aðalatriðið  í 
kenníngunni  um  Krist:  endurlausnarverkinu  og  syndafrið- 
þægíngu;  ekki  kemur  heldnr  fram  hjá  Baldri  neitt,  sem 
líkist  lífi  Krists  á  jörðunni,  kenníngum  hans  og  furðu- 
verkum.  Dauði  Baldurs  er  líka  alólíkur  dauða  Krists;  til 
krossins  svarar  ekkert  (hann  á  reyndar  að  svara  til  Ygg- 
drasils,  sem  Oðinn  hengdi  sig  sjálfur  í  —  en  þar  er  aftur 
gagngerður  líkíngarskortur),  og  líkíng  með  mistilteinsskotinu 
og  síðusári  Krists  er  ekki  stórmikil.  Þó  má  vel  vera,  að  lýs- 
íng  Snorra  sje  nokkuð  sýrð  af  hugmyndinni  um  Krist. 


—  91  — 


12.  gr.  Loki. 

Þessi  vera  hefur  lengi  þótt  vond  viðfángs  og  tor- 
skilin;  sagnir  um  Loka  eru  ekki  fáar,  og  ætt  hans  er 
mikil.  Vjer  viljum  hjer  fyrst  skýra  frá  verkum  hans  og 
framkomu. 

Fyrst  er  það,  að  hann  er  í  árdaga  kominn  í  hóp 
guðanna  og  hefur  gerst  eiðbróðir  Óðins  (Lokas.  9:  »blend- 
um  blóði  saman«,  segir  hann  um  sig  og  Oðin,  sbr.  Hrafn- 
ásar  vin  Haustl.  4,  Lopts  vinr  Vellekla);  hann  er  því  svo 
að  segja  gerður  ás,  enda  er  hann  oft  nefndur  svo.  Hann 
er  kominn  til  ása  fyrir  styrjöldina  við  vani  og  þegar  borð- 
veggur  þeirra  var  brotinn;  er  smiðurinn  heimtaði  Freyju, 
sól  og  mána  að  launum,  var  Loki  hvatamaður  þess,  að 
honum  var  heitið  þeim,  og  því  beindust  goðin  að  honuni 
og  kröfðust,  að  hann  hindraði  verkið  (sbr.  Völus.  24; 
Snorri  segir  alla  söguna).  Loki  brá  sjer  þá  í  merarlíki  og 
lokkaði  Svaðilfara,  hest  smiðsins,  burt  frá  honum;  Völu- 
spá  sk.  og  Snorri  eru  eina  heimildin  fyrir  því,  að  Loki 
hafi  síðan  borið  Sleipni,  hest  Óðins;  ef  þetta  er  sögn  úr 
heiðni,  þá  er  hún  líkiega  allúng  og  valla  upphafleg.  Til- 
gánginum  var  náð  með  því  að  lokka  hestinn  burt  og 
hindra  verkið.  Meira  þurfti  ekki.  En  til  þess  að  skýra 
uppruna  Sleipnis  var  þessi  saga  um  Loka  notuð.  Hjer  af 
sjest  þegar,  að  Loki  gat  breytt  sjer  í  aðrar  myndir,  tekið 
á  sig  aðra  hami.  Óðinn  bregður  honum  því  (í  Lokas.  23), 
að  hann  hafi  verið  »átta  vetr  fyr  jörð  neðan  |  kýr  mólk- 
andi  ok  kona  |  (ok  hefr  þú  þar  börn  of  borit,  er  síðari 
viðbót)«,  en  ails  er  óvíst,  við  hvað  hjer  sje  átt  og  hvort 
Loki  hefur  verið  kýr  sem  gaf  mjólk  eða  kona  sem  mjólk- 
aði  kýr;  það  mun  þó  rjettara. 

Loki  er  á  ferðum  með  Óðni;  svo  var  þegar  þeir 
komu  til  Andvarafoss  og  drápu  Otr  Hreiðmarsson  (sbr. 
Reginsmál  upphafið  og  sögu  Snorra).  Hreiðmar  tók  þá 
höndum  og  tii  útlausnar  sjer  urðu  þeir  að  gjalda  afar- 
mikið  fje.  Loki,  sem  hafði  drepið  oturinn,  var  sendur  (í 


-  92  — 


Svartálfaheim,  Snorri),  og  þá  kom  hann  til  Andvara  dvergs 
og  kúgaði  hann  til  að  láta  af  hendi  alt  sitt  gull;  lagði  þá 
dvergurinn  hið  mikla  böl  á  gullið,  að  það  skyldi  verða 
að  bana  hverjum  sem  ætti  (Niflúngaauðurinn;  hjer  kemur 
fram  hugmyndin  um  ógagn  gullsins).  Hjer  er  það  eftir- 
tektavert,  að  það  er  Loki,  sem  drepur  Otur,  og  það  er 
hann,  sem  veldur  því,  að  álögin  fylgja  gullinu,  og  snerta 
þau  vitaskuld  meira  menn  en  goð,  en  hvorttveggja  þetta 
er  násameinað.  —  í  annað  sinn  (í  Haustl.  og  hjá  Snorra) 
var  hann  með  Óðni  og  Hæni,  er  þeir  hittu  Þjaza  jötun  í 
arnarham,  og  leiddi  það  til  þess,  að  Loki  lokkaði  Iðunni 
út  af  Asgarði  í  hendur  Þjaza.  Þó  að  ekki  sje  þar  um 
frumkvöð  frá  Loka  að  ræða,  þá  grípur  hann  þó  glaður 
tækifærið  til  að  gera  guðunum  skaða  með  því  að  svifta 
þau  Iðunni,  er  með  eplum  sínum  hjelt  eilífri  æsku  þeirra 
við.  Svo  þröngvuðu  goðin  honum  til  að  ná  Iðunni  aftur; 
annars  hótuðu  þau  honum  bana.  Því  skal  bætt  við,  að 
Skaði  setti  m.  a.  það  sættarskilyrði,  að  henni  skyldi  komið 
til  að  hlæja;  Loki  kom  henni  til  þess  með  hlægilegu 
bragði  og  gárúngslegu  (Snorri). 

Þess  hefur  áður  verið  getið,  að  Loki  og  Heimdallur 
keptust  um  Brísíngamen  við  Síngastein,  og  eru  þeir  and- 
stæðingar  upp  frá  því.  Þessi  viðburður  hefur  hlotið  að 
eiga  sjer  stað  »í  árdaga«.  Hins  var  og  getið,  er  Loki  af 
prettvísi  sinni  klipti  alt  hárið  af  Sif,  konu  Þórs,  sem 
Snorri  segir  frá.  Sjálfsagt  er  einhver  dýpri  merkíng  í 
þessu  (sbr.  um  Sif),  en  óvíst  hver,  en  hár  greri  ekki 
framar  á  höfði  Sifjar;  Þór  þröngvaði  þá  Loka  til  að  afla 
henni  nýs  hárs  úr  gulli,  er  yxi  sem  annað  hár;  það  gerði 
Loki  og  fjekk  nýjan  gullhadd  hjá  ívaldasonum;  þessi  gull- 
haddshugmynd  er  gömul;  hans  er  getið  í  Bjarkamálum. 
Þá  segir  Snorri,  að  þeir  fvaldasynir  hafi  og  gert  bæði 
Skíðblaðni  og  Gungni,  og  þá  hafi  Loki  veðjað  við  Brokk 
dverg  um,  hvort  Sindri  bróðir  hans  mundi  geta  gert  3  aðra 
jafngóða  gripi;  Sindri  smíðaði  þá  göltinn  Gullinbursta, 
gullhrínginn  Draupni  og  hamarinn  Mjöllni  —  og  urðu  alt 
frægustu  gripir,  og  lýsir  Snorri  þeim  frekar.  Vafalaust  er 


-  93  — 


lijer  ýmsu  blandað  saman  og  vafamál,  hvort  Loki  hefur 
orðið  valdur  að  tilorðníngu  nokkurs  af  þessum  gripum 
nema  haddsins. 

Þá  eru  þrjár  sögur  um  Loka  og  Þór.  Sú  fyrsta  um 
það,  er  Loki  lokkaði  Þór  til  Geirroðargarða  vopnlausan, 
og  var  ]>að  efalaust  tilætlun  Loka,  að  Þór  skyldi  tortím- 
ast  (sbr.  kaílann  um  Þór). 

Önnur  sagan  er  sú  um  hvarf  hamarsins,  sem  sögð 
er  í  Þrymskviðu.  í  sjálfu  kvæðinu  kemur  ekki  fram  læ- 
vísislund  Loka,  og  höf.  sýnist  ekki  hafa  ætlað  Loka 
valdan  að  hvarfinu,  og  hann  styður  Þór  mjög  vel  á  leið- 
inni;  þurfti  hann  þó  ekki  að  ótíast  hamarinn  þá.  Vafa- 
laust  má  þó  telja,  að  Loki  haíi  einmitt  hjálpað  Þrym  til 
þess  að  ná  hamrinum,  og  styrkist  það  af  eistneskri  sögn, 
sem  líklega  er  til  Eista  komin  frá  Norðurlöndum;  þar 
kemst  þjónn  þrumuvaldsins  í  klær  djöfulsins,  sem  neyðir 
hann  tii  þess  að  hjálpa  sjer  að  ná  í  verkfærið,  sem  gerði 
þrumuna;  þjónninn  gerði  sig  þá  að  fló  (sbr.  Loka  i  Sörla- 
þætti)  og  kroppaði  í  hálsinn  á  þrumuvaldi;  þá  lyfti  hann 
hendinni  upp,  er  verkfærið  lá  undir,  og  í  því  bili  greip 
djöfsi  það  og  lokaði  það  niðri  í  jörðu  undir  7  lásum 
(hamarinn  er  geymdur  8  rastir  niðri  í  jörðu;  A.  Olrik, 
Danske  St.  II).  Þetta  er  auðsjáanlega  alt  sama  sagan,  og 
eftir  henni  er  Loki  með  að  ráni  hamarsins.  Það  var  ein- 
mitt  það,  er  við  var  að  búast.  Ef  til  vill  bendir  upphafið 
á  Þrymlum  til  hins  sama,  og  hefur  þá  höfundur  þeirra 
þekt  meira  en  Þrymskviðu  um  það  efni. 

Svo  er  hin  þriðja  saga  um  ferð  Þórs  til  Útgarða- 
loka,  og  verður  hún  ekki  sögð  hjer  frekar.  Þess  skal  að- 
eins  getið,  að  Loki  á  þann  leik  hjá  Útgarðaloka,  að  hann 
etur  í  köpp  við  þann,  er  hjet  Logi,  en  það  var  villieldur, 
er  brendi  alt  upp,  en  Loki  át  aðeins  holdið  af  beinunum. 
Hjer  er  Loki  einmitt  settur  sem  andstæðíngur  logans  og 
etur  sem  menskir  menn,  og  er  hann  því  húngraðri  sem 
hann  hefur  engan  mat  fengið  á  allri  leiðinni;  af  þessu 
verður  engan  veginn  leitt,  að  Loki  sje  eldguð,  heldur 
þvert  á  móti. 


—  94  — 


Eins  og  Loki  reyndi  til  þess  að  gera  Þór  skaða  með 
ferðinni  til  Geirroðargarða  og  Sif  með  því  að  klippa  af 
henni  hárið,  eins  hefur  hann  og  viljað  gera  það  með  því 
að  meiða  eða  tortíma  hafri  (eða  höfrum)  Þórs;  í  Hymis- 
kviðu  er  sagt,  að  hafurinn  hafi  heltst,  en  »því  inn  lævísi 
Loki  of  olli«  (sbr.  sögnina  um  Þjálfa  og  bein  hafursins). 
Loki  er  og  kallaður  »þjófr  hafrs«  (Snorri),  og  á  'það  ef 
til  vill  við  einhverja  aðra  sögu. 

Sömuleiðis  hefur  hann  með  öðru  móti  reynt  til  þess 
að  spilla  goðunum;  hann  hrósar  sjer  af  því  (í  Lokas.), 
að  hann  hafi  legið  hjá  Sif,  Gefjun  og  Skaði  og  konu  Týs 
og  þar  með  leitt  siðspillíngu  inn. 

Aðalmeinið,  sem  Loki  olli,  var  þó  dráp  Baldurs,  sem 
áður  er  frá  sagt,  og  það  að  hann  hindraði  afturkomu 
hans  frá  Hel.  Þar  með  hafði  hann  unnið  sitt  versta  verk 
(sbr.  Völus.);  hann  var  »ráðbani  Baldurs«;  hefði  það  verið 
ærin  sök  til  þess  að  drepa  hann,  en  hvernig  sem  á  því 
stóð  (líklega  vegna  þess  að  hann  var  fóstbróðir  Oðins), 
gerðu  goðin  það  ekki.  Nú  var  Loki  vargur  í  vjeum,  og 
þó  hafði  hann  þá  dæmalausu  dirfsku  að  koma  til  Ægis, 
er  hann  hafði  boðið  öllum  ásum  til  sín.  I  þessu  gesta- 
boði  níðir  hann  flest  goðin  og  bregður  þeim  verstu 
brigslum;  loks  veik  hann  fyrir  Þór,  er  hótaði  honum 
með  hamrinum  —  »því  at  ek  veit  at  þú  vegr«.  Skömmu 
síðar  var  Loki  tekinn  og  bundinn  á  stað,  sem  Völuspá 
nefnir  »und  Hveralundi«  (þ.  e.  við  trjeð  Hveralund,  en 
»hver«  merkir  hjer  ekki  annað  en  ketilmyndaða  jarðdæld 
eða  gróf,  hvort  sem  það  er  í  jarðeldahjeraði  eða  ekki). 
Snorri  segir  svo,  að  Loki  hafi  verið  bundinn  með  þörmum 
sonar  síns  yfir  3  steina;  Skaði  hafi  í  hefndarskyni  hengt 
eiturorm  yfir  andlit  honum,  en  Sigyn  kona  hans  heldur 
mundlaug  undir  eitrið,  en  hvert  skifti  sem  hún  þarf  að 
hella  úr  skálinni,  drýpur  eitrið  í  andlit  Loka,  og  kippist 
hann  þá  hart  við  af  sársaukanum,  og  þá  verða  land- 
skjálftar  af  viðbragðinu;  svo  skýrðu  menn  landskjálfta; 
en  ekki  þarf  af  því  að  skýra  Loka  sem  eldguð  (eða  eld- 
gosaguð),  því  að  landskjálftar  verða  eins  í  eldfjallalausum 


—  95  — 


10.  mynd.  Loki  bundinn.  Yfir  honum  Sigyn,  heldur  horni  undir 
Steinkrossinn  frá  Gosí'orth 


—  96  — 


löndum  sem  í  þeim,  er  eldgos  verða.  Þar  liggur  Loki 
bundinn  til  ragnaraka  (sbr.  Völuspá,  Bdr.,  Haustl.  7  og 
Lokas.  49).  Svo  er  það  aðeins  eftir  af  sögu  hans,  að 
hann  verður  laus  —  eins  og  alt  annað  sem  bundið  er 
— ,  er  ragnarök  hefjast,  og  stýrir  Loki  þá  skipi  austan, 
er  Múspells  megir  eru  á  (sbr.  síðar;  svo  stendur  í  Völu- 
spár-handr.).  Hann  berst  við  Heimdall  (segir  Snorri)  og 
verður  hvor  annars  bani. 

Það  er  valla  nokkur  vafi  á  því  eftir  þessu  öllu,  hvað 
og  hver  Loki  var  og  hvert  var  hans  ætlunarverk.  Það  var 
að  tortíma  goðum  og  mönnum  í  hefnd  þess,  að  Ymir  var 
drepinn,  og  þess  skaða  og  skammar,  sem  jötnar  þóttust 
hafa  beðið  endur  fyrir  löngu.  Þetta  sýnir  best  nafn  hans, 
því  það  bendir  Ijóslega  á,  að  það  er  hann  sem  á  að  valda 
lokum  manna  og  goða  eða  heims  þeirra,  liann  er  sá  sem 
lýkur  öllu.  Alt  verður  vel  skiljanlegt  með  þessu  (sbr.  K. 
Maurer:  Die  Bekehr.,  er  ekki  álítur  Loka  upphaflega  góða 
goðveru).  Loki  er  jötna  ættar,  sem  þegar  verður  getið; 
vegna  eiginlegleika  sinna  var  hann  gerður  út  af  jötnum 
til  þess  að  vinna  verk  sitt.  Hann  er  »fríðr  ok  fagr  sýnum, 
illr  í  skaplyndi,  mjök  fjölbreytinn  at  háttum«,  og  var 
slægari  en  allir  aðrir.  Með  kænsku  sinni  og  lipurleik 
kernur  hann  sjer  í  mjúkinn  hjá  Óðni,  svo  að  þeir  sverj- 
ast  jafnvel  í  fóstbræðralag.  Og  með  friðleik  sínum  og 
fagurgala  lokkar  hann  gyðjurnar  sumar  til  ásta.  Hvert 
tækifæri  sem  gefst  reynir  hann  til  að  nota  til  eyðilegg- 
íngar,  en  tilraunir  hans  farast  allajafna  fyrir,  og  er  honum 
þá  oft  þröngvað  til  að  bæta  nokkuð  úr;  hann  bíður  þá 
aðeins  næsta  tækifæris. 

Ef  það  er  rjett,  sem  hjer  hefur  verið  sagt,  að  Loki 
sje  fulltrúi  jötna  frá  öndverðu  eða  persónugjörvíngur  alls 
hins  illa  og  fjandsamlega,  þá  er  auðsætt,  að  engin  ástæða 
er  til  þess  að  bendla  Loka  við  náttúruna  eða  að  gera 
hann  að  persónugervíng  eldsins,  sem  margir  hafa  gert  án 
þess  að  nokkur  átylla  sje  til  þess  eftir  heimildunum,  því 
það  sem  menn  hafa  talið  því  til  sönnunar  er  marklaust 
(t.  d.  orðið  hveralundr  og  landskjálftar).  Með  þeim  skiln- 


—  97  — 


íngi  á  Loka,  sem  hjer  er  haldið  fram,  skýrist  nær  alt 
undantekníngarlaust,  sem  sagt  er  um  hann. 

Önnur  nöfn  á  Loka  eru  fá:  Loptr  (Lokas.  6,  19; 
Haustl.  8;  Þórsdr.  1.  2;  Vellekla  og  víðar)  og  merkir  það 
þann  sem  getur  farið  í  loftinu;  Snorri  segir,  að  hann  hafi 
átt  skó  þá,  er  »hann  rann  á  lopt  ok  lög«  (ætla  sumir, 
að  það  sje  hugmynd  lánuð  sunnan  að  frá  hugmynd  um 
Merkúr  og  Hermes).  Annað  nafn  er  Hveðrungr,  er  líklega 
merkir  jötun  blátt  áfram  (eig.  steinbúi). 

Um  fáar  verur  er  sagt  jafnglögt,  sem  um  Loka,  hvað 
ætt  og  afspríng  snertir.  Hann  er  sonur  Fárbauta  jötuns 
(Hausti.,  Húsdr.);  en  Fárbauti  merkir  þann  sem  slær  fár- 
lega  (eyðileggur,  tortímir),  og  er  það  ekki  annað  en  per- 
sónugjörvíngur  af  ætlunarverki  sonar  hans  Loka.  Óljósara 
er  nafn  móður  hans;  hún  nefnist  vanalega  Laufey  —  og 
við  hana  er  Loki  oftast  kendur  (Þrymskv.  17.  20;  Lokas. 
52);  eftir  Snorra  hjet  hún  og  Nál  (ef  þetta  er  ekki  viður- 
nefni;  í  Sörlaþ.  er  sagt  hún  hafi  verið  mjó  og  auðþreif- 
leg,  og  er  það  skýríng  orðsins).  Bræður  Loka  eru  Býleistr 
(Yngl.,  Völuspá),  merkir  »sá  sem  fer  yfir  byggð(ir)«  (býr 
=  byggð,  leistr  ==  fótur,  sbr.  gotn.  laistjan  =  ganga  í  spor 
e-s);  það  er  auðsjáanlega  ekki  annað  en  Loki  sjálfur  (sbr. 
Loptr),  og  engar  fara  sögur  af  honum;  sama  er  að  segja 
um  Helblinda,  sem  aðeins  Snorri  nefnir. 

Kona  Loka  er  Sigyn  (eða  eldra  Sigvin;  Völuspá, 
Haustl.),  en  ekkert  er  sagt  um  ætt  hennar  eða  eðli,  og 
engar  sögur  fara  af  henni  nema  sú,  að  hún  af  konutryggð 
situr  hjá  Loka  bundnum  og  heldur  skálinni  undir  eitur- 
dropana.  Snorri  telur  hana  með  ásynjum;  alt  um  það 
getur  hún  vel  verið  jötna  kyns,  eins  og  t.  d.  Skaði.  Son 
þeirra  Sigynjar  segir  Snorri  Nara  eða  Narfa,  og  enn  er 
nefndur  son  Loka  Váli  (Snorri);  Nara  nefnir  Egill  sem 
bróður  Heljar  (Höfuðl.  10),  og  er  það  eflaust  rjett;  sömu- 
leiðis  er  nefndur  Narfi  (í  Yngl.  12),  en  það  getur  ekki 
verið  alveg  sama  sem  Nari,  þótt  nöfnin  sjeu  líklega  skyld. 
Samkvæmt  þessu  segir  í  lesmálskafla  í  Edduhdr.  á  eftir 
Lokas.,  að  Narfi  hafi  orðið  að  vargi  (og  riíið  bróður  sinn 

Finnur  Júnsson:  Goðafræði.  7 


—  98  — 


sundur,  er  eflaust  hugsunin),  en  Loki  bundinn  með  þörm- 
um  Nara  (Snorri  segir  að  Váli  hafi  verið  gerður  að  vargi 
og  Loki  bundinn  með  þörmum  »Nara  eða  Narfa«);  Váli 
er  hvergi  nefndur  annars  nema  í  vísuhelmíngi  í  Völuspá, 
er  aðeins  fmst  í  Hauksbók  og  eflaust  er  ýngri  (þar  eru 
það  þarmar  Vála,  er  snúin  eru  vígbönd  úr). 

I  Völuspá  sk.  (úngu  kvæði,  er  ekki  er  sjerlega  mark- 
vert)  stendur,  að  »Loptur«  hafi  »orðið  kviðugur«  af  að  eta 
hálfsviðið  hjarta  illrar  konu  —  »þaðan  er  á  foldu  |  flagð 
hvert  komit«.  Þótt  þetta  sje  í  góðu  samræmi  við  eðli 
Loka  og  náttúru,  er  það  víst  orðum  aukið.  En  víst  er 
um  það,  að  Loki  var  talinn  —  og  er  það  hugsunarrjett 
—  faðir  hinna  vestu  og  skaðræðismestu  fjandmanna  goða 
og  manna,  en  það  eru  Hel,  Fenrir  og  Miðgarðsormur. 
Stafar  það  alt  frá  heiðni;  Loki  er  nefndur  úlfs  faðir 
(Haustl.  8;  sbr.  mögur  Hveðrungs,  Völus.  53),  ormurinn 
er  nefndur  »hnitbróðir«  úlfsins  (Hym.  23)  og  Loki  »faðir 
lögseims«  ^Þórsdr.  .1);  Hel  er  svo  ættfærð  víða  (Yt.  12, 
13,  45,  47,  Ragnarsdr.  9,  Höfl.  10,  Sonat.  25).  Samkv. 
Völus.  sk.  er  móðir  úlfsins  nefnd  Angrboða  (Snorri  nefnir 
hana  móður  allra  þriggja). 

Ormurinn  er  persónugjörvíngur  hins  voðalega  út- 
sævar,  er  enginn  þorði  yfir  að  fara,  reginhafs;  hann  er 
hugarsköpun  frá  þeim  tímum,  er  Norðmenn  höfðu  ekki 
fundið  sjóleið  til  hinna  vestlægu  landa.  Ormurinn  liggur 
um  lönd  öll  og  bítur  í  sporð  sjer.  Hann  heitir  og  Jörmun- 
gandur  (Völuspá)  =  hinn  mikli,  digri  stafur  (af  líkams- 
skapnaðinum,  ávalur  sem  stafur). 

Fenrir  eða  Fenrisúlfur  er  hið  ógurlegasta  forað  af 
öllu  því  hyski,  er  móti  guðum  berst,  og  hann  svelgur 
Oðin,  sem  fyr  er  sagt.  Því  var  spáð,  segir  Snorri,  að 
börn  Loka  mundu  verða  guðunum  til  óhagnaðar,  og  varð 
það  úrræði  guðanna  að  binda  Fenri,  en  hann  braut  öll 
bönd  (Dróma  og  Lœðing)  af  sjer  sem  ekkert  væri,  en  svo 
var  Gleipnir  ger  af  fugls  hráka  og  fisks  anda,  af  sinum 
bjarnar  og  rótum  bjargs,  dyn  kattar  og  skeggi  konu. 
Hann  var  mjúkur  sem  silkiræma,  og  stóð  Fenri  stuggur 


—  99  — 


T 


—  100  — 


af  honum  og  leyfði  ekki  að  leggja  hann  á  sig  fyr  en 
Týr  lagði  hönd  sína  að  veði  í  munn  honum.  Fenrir  var 
bundinn,  en  Týr  misti  hönd  sína.  Ur  kjafti  Fenris  rennur 
slefa,  sem  verður  að  ánni  Von,  og  í  kjaft  hans  var  hleypt 
spjóti,  svo  að  hann  gapir  alla  tíð;  hann  er  bundinn  í 
hólmanum  Lýngva  í  vatninu  Ámsvartni  (Snorri).  Hann 
verður  laus  af  sjálfum  sjer,  þegar  ragnarök  hefjast. 

Um  Hel  skal  síðar  talað,  en  þess  skal  hjer  getið,  að 
af  því  að  hel  er  endir  lífs,  var  það  skiljanlegt,  að  per- 
sónugjörvíngur  hans  var  gerður  að  barni  Loka,  þess  sem 
ætlaður  var  til  að  gera  enda  á  öllu  og  hafði  fengið  nafn 
sitt  af  því;  þó  er  það  víst  fremur  úng  sköpun. 

Af  öllu  þessu  sjest,  hve  ólíklegt  það  er  og  ósam- 
rímanlegt  við  eðli  Loka,  að  hann  sje  faðir  jafnþarfs 
gripar  og  góðs  sem  Sleipnis  (sbr.  fyrr). 

Eftir  að  heiðni  var  liðin  undir  lok,  var  það  eðlilegt 
og  sjálfsagt,  að  Loka  væri  jafnað  til  óvinar  mannkynsins 
í  kristnum  hugmyndum;  enda  heldur  S.  Bugge,  að  mart 
sje  lánað  frá  djöflinum  af  eiginlegleikum  og  gjörðum 
Loka  (nafn  hans  á  að  vera  jafnvel  dregið  af  fyrra  liðn- 
um  í  Lúki-fer  o:  Lucifer),  en  það  er  jafnhæpið  sem  svo 
mart  annað  af  því  tagi,  og  verður  ekki  frekar  farið  út  í 
það  hjer. 


13.  gr.  Ásynjurnar  (gyðjurnar). 

Að  nafninu  (eða  nöfnunum)  til  eru  gyðjurnar  margar, 
en  í  rauninni  ekki  nema  fáar.  Það  var  auðvitað,  að  guð- 
irnir  urðu,  eins  og  hjá  öllum  öðrum  fornþjóðum,  að  eiga 
sjer  konur,  eins  og  títt  var  meðal  manna;  það  var  ekki 
heldur  álitið  neitt  ósiðlegt,  þótt  einn  hefði  fleiri  konur 
en  eina  eða  hjákonur,  sem  títt  var  með  Norðurlanda- 
búum  eins  lángt  aftur  í  tímann  sem  sögur  fara  af,  og  er 
með  öllu  rángt  að  kalla  það  ósiðsemi  eða  skort  á  sið- 
lætistilfinníngu  eftir  skilníngi  þeirra  tíma. 


—  101  — 


Frigg 

var  æðst  ásynjanna  og  kona  Óðins,  samkvæmt  óllum 
heimildum,  eldri  og  ýngri  (Óðinn  er  »Friggjar  angan« 
Völus.,  »Fr.  faðmbyggvir«  Þorbj.  hornkl.  osfrv.).  Hún  er 
nefnd  Fjörgyns  mær  (Lokas.  26);  þetta  'mær'  þýðir  Snorri 
sem  dóttir.  Fjörgyn  er  annars  nafn  á  jörðinni  sjálfri  og 
er  kvennkynsorð;  það  hefur  verið  gert  karlkynsorð  til  að 
fá  föður  að  Frigg  —  og  er  eflaust  allúngt  — ;  en  þar  í 
kemur  fram  hinn  náni  skyldleiki  með  Frigg  og  Jörð. 
Hún  býr  í  Fensölum  (Völus.),  hvað  sem  nafnið  merkir 
(salir  við  fen  =  vatn?  eða  í  vatni).  Ef  hinn  upphaflegi 
sólguð  er  maður  Friggjar,  yrði  nafnið  skiljanlegt  með  því 
móti  að  ætla,  að  menn  hefðu  skoðað  bústað  sólar  í  ægi, 
þar  sem  hún  sýnist  ganga  undir,  og  menn  hefðu  álitið, 
að  þar  hitti  hann  konu  sína.  Frigg  er  móðir  Baldurs,  og 
hún  grætur  vá  Valhallar,  er  hann  var  dauður  (Völus.); 
hún  gerir  alt  til  að  fá  hann  kallaðan  aftur  frá  Hel,  en 
það  mistekst;  að  nokkru  leyti  er  hún  sjálf  sök  í  því,  er 
hún  segir  Loka  í  kerlíngargervi,  af  hverju  hún  hafi  ekki 
tekið  eið.  Hún  sendir  Hermóð  til  heljar  og  lofar  honum 
allri  sinni  ást  og  hylli  (Snorri).  Hún  ber,  sem  Óðinn  að 
sínu  leyti,  umhyggju  fyrir  tilveru  heimsins  (hún  ræður 
Óðni  frá  að  vitja  Vafþrúðnis,  því  að  hann  sje  svo 
rammur,  en  þegar  hann  lætur  ekki  letjast,  óskar  hún 
honum  allra  heilla,  Vafþr.  upph.).  Hún  er  Óðni  jafnsnjöll 
að  andlegu  atgervi;  Freyja  segir,  að  hún  þekki  örlögin 
jafngjörla  sem  hann  sjálfur  (Lokas.  29);  og  Ijóð  sín  seg- 
ist  hann  engum  kenna  )>nema  einni,  er  mik  armi  verr,« 
og  lætur  þar  með  í  ljós,  að  Frigg  kunni  sömu  ljóð  sem 
hann.  Ekki  ber  á  öðru  en  að  Óðni  og  Frigg  komi  vel 
saman;  þó  geta  þau  strítt  hvort  öðru,  ef  það  er  gömul 
saga,  sem  stendur  í  lesmálinu  fyrir  framan  Grímn.  Hún 
veldur  því  að  Óðinn  fer  til  Geirroðar  konúngs  til  að 
reyna  örlæti  hans  (Frigg  hafði  sagt,  að  hann  svelti 
menn),  og  það  er  hún,  sem   ber  sigur  úr  býtum,  og 


—  102  — 


minnir  þetta  á  Lángbarðasöguna  (sjá  52.  bls.)  Kvennlega 
slægð  hefur  hún  til  að  sýna  sem  menskar  systur  hennar. 

Loki  bregður  henni  um  ótryggð  og  ósiðsemi :  »Véa 
ok  Vilja  |  lézt  þér  Viðris  kvæn  |  báða  í  baðm  of  tekit« 
(Lokas.  26).  Snorri  (í  Hkr.  og  Saxo)  fyllir  þessa  sögu  og 
segir,  að  Oðinn  haíi  farið  burt  og  verið  lengi  í  burtu,  og 
þá  haíi  bræður  Oðins  gengið  að  eiga  Frigg.  A  þessu  er 
ekki  mikið  reiður  að  henda  (sbr.  áður).  Við  ástir  manna 
kemur  Frigg  ekki  mikið;  þó  segir  Snorri,  að  Lofn  fái  hjá 
henni  leyfi  til  samgángs  kvenna  og  karla;  er  hún  því  að 
nokkru  leyti  hjúskapargyðja,  en,  sem  þegar  skal  getið, 
var  það  önnur  gyðja,  sem  var  ástagyðja.  Enginn  vafi  er 
þó  á  því,  að  Frigg  er  hjúskapar-  og  ástafarsgyðja,  sbr. 
Völsúngas.,  þar  sem  Rerir  og  kona  hans  barnlaus  heita  á 
Frigg  til  að  hún  geti  alið  börn.  Borgný  biður  Frigg  og 
íleiri  goð  að  hjálpa  Oddrúnu  fyrir  þá  björg,  sem  hún 
hefur  veitt  henni  í  barnsnauð;  en  ekki  verður  sjeð,  hvort 
Frigg  er  hjer  ákölluð  af  sjerstökum  átrúnaði. 

Nafn  Friggjar  er  á  eldra  stigi  Frijo  og  sama  sem 
Frija  hjá  Þjóðverjum  (Frea  hjá  Lángbörðum  og  Fríg  hjá 
Engilsöxum)  af  orðstofni,  sem  merkir  að  elska  (sbr.  að 
frjá  =  elska  og  friðill),  og  þýðir  »hún  sem  elskar«,  þ.  e. 
(eigin)kona.  Hún  heitir  og  Hlin  (Völus.  52;  hjá  Snorra  er 
það  nafn  á  sjerstakri  gyðju,  er  þó  er  náskyld  Frigg,  »sett 
til  gæzlu  þeim  mönnum  er  Frigg  vill  bjarga«;  hjer  sjest 
best  hin  almenna  (og  ýngri)  sundurliðun  og  persónu- 
gjörvíngur  á  eiginlegleikum,  og  kemur  það  víðar  fram  en 
einmitt  hjer).  Frigg  á  þjónustumey,  sem  Fulla  heitir  (les- 
mál  fyrir  framan  Grímn.,  Snorri:  »hon  berr  eski  Friggjar 
ok  veit  launráð  með  henni«).  Þessi  Fulla  var  og  þekt  í 
Þýskalandi  sem  systir  Fríja  (sbr.  Merseborgarsærínguna); 
er  hún  víst  upphaflega  ekki  annað  en  nafn  á  Frigg.  Hún 
átti  sjerstaklega  höfuðband  eða  ennis  úr  gulii. 

Snorri  segir,  að  Frigg  haíi  átt  valsham,  en  í  Þryms- 
kviðu  er  það  Freyja,  sem  á  valsham. 

Af  gyðjum  þeim,  sem  Snorri  nefnir,  setur  hann  enn- 
fremur  Lofn  og  Gná  —  auk  Hlinar,  sem  er  í  Völus.  s.  s. 


—  103  — 


Frigg  —  í  náið  samband  við  Frigg,  enda  eru  þær  ekkert 
annað  en  persónugjörvíngur  af  eiginlegleikum  hennar. 
Lofn  er  samstofna  við  ljúf(ur)  ==  kær,  hún  er  hjú- 
skapar-  og  ástaverndari.  Gná  er  sendimær  Friggjar  og  á 
hest,  er  Hófvarpnir  heitir,  og  ríður  á  honum  loft  og  lög, 
eins  og  Óðinn  Sleipni,  og  er  þar  auðsjenn  skyldleiki  með 
Gná  og  Frigg. 

Ennfremur  er  Sága  hin  sama  sem  Frigg;  um  hana 
segir  (í  Grímn.  7),  að  hún  búi  á  Sökkvabekk,  og  glymja 
þar  unnir  yfir;  þar  drekka  þau  Oðinn  og  hún  »um  alla  daga 
|  glöð  úr  gullnum  kerum«.  Nafn  hennar  á  mæta  vel  við 
Frigg,  því  það  merkir:  »hún  sem  sjer  (alt  og  veit)«  (á 
ekkert  skylt  við  orðið  saga).  Nafnið  Sökkvabekkur  sýnist 
eiga  að  merkja  sokkinn  bústað,  þ.  e.  bústað  undir  bylgj- 
unum(?),  og  má  vera,  að  sje  sömu  merkíngar  og  Fensalir. 

Aðrar  gyðjur  eru  Sjöfn,  ástadís  (sbr.  Lofn;  af  sef-  í 
sefi  =  hugur),  Vár,  líka  ástagyðja,  en  einkanlega  gætandi 
eiða,  er  karlar  og  konur  veita  hvort  öðru  (»várar«;  sbr. 
»vígið  okr  saman  |  Várar  hendi«,  Þrymskv.  31).  Vör  er 
vitur  og  spurul,  svo  að  engu  má  hana  leyna  (orðið  er 
kvennkyn  af  lýs.orðinu  var)  —  alt  er  þetta  auðsjáaniega 
ekkert  annað  en  Frigg;  sama  má  eflaust  segja  um  Eir, 
sem  er  læknir  bestur  (lækníng  var  íþrótt  fyrir  sig  og  helst 
framin  með  rúnum  og  galdri;  en  þá  þekkíng  hlaut  Frigg 
fyrst  og  fremst  að  hafa  og  fremur  en  nokkur  önnur). 

Snotra  er  vitur  og  látprúð,  segir  Snorri,  en  orðið 
kemur  af  snotur  =  vitur,  og  á  það  einkar  vel  við  Frigg. 
Loks  er  Syn,  »hon  gætir  dyra  í  höllinni«  og  »hon  er  sett 
til  varnar  á  þingum,  fyrir  þau  mál,  er  hon  vill  ósanna«; 
orðið  er  rótskylt  stofninum  í  »sannur«,  og  bendir  nafnið 
á  afskifti  Friggjar  af  málum  á  þíngum  að  sínu  leyti  sem 
nafnið  Þrór  bendir  á  afskifti  Óðins  af  þeim.  —  Öll  þessi 
nöfn  —  nema  Snotra  —  koma  oft  fyrir  í  kenníngum  hjá 
heiðnum  skáldum. 

Enn  er  gyðjan  Gefjan,  er  Snorri  segir  að  sje  mær 
(þ.  e.  ógift,  hrein  mey)  og  komi  til  hennar  ógiftar  konur 
er  meyjar  andast;  þetta  er  efalaust  úngur  tilbúníngur.  Að 


—  104  — 


Gefjun  þrátt  fyrir  þessa  lýsíng  er  s.  s.  Frigg,  sjest  á  því, 
hvernig  Óðinn  einkennir  hana  (í  Lokas.  20);  eftir  að 
Loki  hefur  brugðið  henni  um  óskírleik,  tekur  Óðinn  ein- 
mitt  málstað  hennar  og  segir  að  »hún  viti  öll  aldar  0rlög 
jafngörla  sem  ek«,  en  sama  segir  Freyja  um  Frigg  (s.  st. 
29),  og  engin  gyðja  gat  vitað  þetta  nema  einmitt  Frigg 
(sbr.  áður). 

Hvort  Gefjun  sú,  er  dró  Sjáland  úr  Leginum  (Ragn- 
arsdr.),  er  sú  sama  sem  þessi  Gefjun,  er  vafamál;  hún  er 
með  alt  öðrum  einkennum. 

Jörð  er  talin  með  ásynjum,  og  er  þess  áður  getið, 
að  hún  sje  í  raun  og  veru  sú  sama  sem  Frigg.  Annað 
nafn  á  Jörð  er  Hlödyn  (-vin),  sem  oftast  hefur  verið  lesið 
Hlóðyn,  en  það  mun  rángt  (vin  merkir  engi,  hlað  er  tor- 
skilið,  en  hlóð-  enn  torskildara). 

Ekki  er  ólíklegt,  að  Rindr,  móðir  Vála,  sje  og  sú 
sama  sem  Frigg  eða  eiginlega  s.  s.  Jörðin. 

Freyja. 

Þetta  nafn  er  eiginlega  kvennkynsorð,  er  svarar  til 
Freyr  =  drottinn,  og  merkir  því  »drótning«  (sbr.  hús- 
freyja)  þ.  e.  »sú  sem  ræður«;  og  er  þegar  auðsjeð,  að 
það  getur  ekki  betur  átt  við  neina  veru  en  einmitt  þá 
sem  í  raun  og  veru  var  drotníng  eða  hin  æðsta  gyðja,  en 
það  var  Frigg,  eins  og  Freyr  er  ekki  annað  en  hinn  upp- 
haflegi  himinguð;  en  eins  og  Freyr  varð  sjálfstæður  guð, 
svo  varð  og  Freyja  sjálfstæð  gyðja  með  sjerstökum  verkn- 
aði  og  eiginlegleikum.  Nafnalíkíngin  gerði  hana  að  systur 
Freys  —  og  þá  dóttur  Njarðar  —  (svo  samkvæmt  öllum 
heimildum,  eldri  og  nýrri,  t.  d.  Þrymskv.  22).  Hún  er  gift 
Óði  (Völus.  24;  Hyndl.  11,  12),  en  hann  fór  lángar  leiðir 
burt  og  kom  ekki  aftur;  fór  þá  Freyja  að  leita  hans  (í 
valsham  sínum?),  en  fann  hann  ekki;  svo  grætur  hún 
hann,  en  tár  hennar  eru  gulldropar  (Snorri,  sbr.  skálda- 
kenníngar).  Hjer  er  eflaust  átt  við  einhvern  náttúruvið- 
burð,  en  óvíst  við  hvern.  Ef  til  vill  er  það  svo  að  skilja, 
að  regnið  hafi  verið  skýrt  sem  grátur  konu  sólarguðsins 


-  105  — 


yfir  hvarfi  hans,  en  þegar  regn  er,  sjest  vanalegast  ekki 
til  sólar;  svo  gerði  hugsunin  síðar  regndropana  að  gull- 
dropum  (tárum)  til  þess  að  gera  alt  æðra  og  einsog 
guðdómlegra.  Óðr  er  sjálfsagt  í  rauninni  hinn  sami  og 
Óðinn;  og  það  sem  hjer  er  sagt  um  hann  svarar  til  þess, 
sem  segir  um  Óðin  (hjá  Saxo)  og  lángferð  hans,  er 
bræður  hans  tóku  konu  hans.  Freyja  er  því  nokkurs 
konar  ekkja  (sbr.  Jörð,  sem  er  ekkja  Óðins). 

Freyja  býr  á  Fólkvangi  (Grímn.  14)  og  tekur  þar 
móti  hálfum  valnum,  »en  hálfan  Óðinn  á«  (s.  st);  Snorri 
segir,  að  salur  hennar  heiti  Sessrúmnir.  Hjer  kemur  aftur 
berlega  fram,  að  Freyja  er  ==  Frigg;  valurinn  skiftist 
milli  hjónanna.  Ef  nokkuð  er  að  marka  það  sem  Þor- 
gerður  Egilsdóttir  er  látin  segja:  »engan  mun  ek  hafa 
(náttverð)  fyrr  en  at  Freyju«,  þá  hafa  og  konur  komið 
tii  hennar  eftir  dauðann;  þó  hefði  hjer  fremur  mátt  búast 
við  að  Frigg  væri  nefnd  (ef  hvortveggja  væri  ekki  raunar 
hin  sama).  Hún  á  fjaðrham,  er  hún  flýgur  í.  Hann  fjekk 
Loki  að  láni  til  að  leita  hamarsins  (Þrymskviða  3  og 
Snorraedda;  hjá  Snorra  er  Frigg  látin  eiga  valsham). 
Freyja  ekur  og  í  vagni,  og  er  köttum  beitt  fyrir  (Snorri). 

Allúngur  skáldskapur  er  það,  að  hún  eigi  dóttur, 
Hnoss  (og  Gersemi). 

Freyja  á  dýrindisgripinn  Brísingamen  (Þrymskviða; 
»stökk  þat  et  mikla  |  men  Brísinga«,  þegar  hún  þrútnaði 
af  reiði),  er  áður  hefur  verið  getið;  'það  er  víst  dverga- 
smíði,  og  hafa  smiðirnir  heitið  Brísingar;  alveg  óljóst  er, 
hvort  það  haíi  nokkra  náttúrumerkíng  og  í  hvaða  sam- 
bandi  það  standi  við  viðureign  Loka  og  Heimdalls,  er 
þeir  deildu  um  það  við  Singastein;  en  Loki  er  nefndur 
þjófur  mensins,  og  er  frásögn  um  það  til  í  Sörlaþætti,  en 
hún  er  úng  og  óáreiðanleg;  þar  segir,  að  4  dvergar  hafi 
búið  til  menið  og  Freyja  fengið  það  fyrir  það,  að  dverg- 
arnir  fengu  að  sofa  hjá  henni  sína  nóttina  hver;  Loki 
náði  meninu  af  henni  til  að  geta  sannfært  Óðin  um,  að 
saga  hans  um  ótrúleik  Freyju  væri  sönn.  Hjer  kemur 
það  fram,  að  Freyja  er  óskírlíf,  og  er  henni  oft  um  það 


—  106  — 


brugðið;  það  gerir  Loki  (í  Lokas. :  »ása  ok  álfa  |  er  hér 
inni  eru  |  hverr  hefr  þinn  hórr  verit«;  hann  bregður  henni 
og  um  holdlegt  samræði  við  bróður  sinn,  sbr.  það  sem 
sagt  er  um  Njörð;  sbr.  orð  Hjalta:  »grey  þykki  mér 
Freyja«)  og  sama  gerir  Hyndla  (»skutusk  þér  fleiri  |  und 
fyrirskyrtu«).  Þetta  kemur  til  af  því,  að  Freyja  er  sjer- 
staklega  ás/agyðjan,  og  er  það  aðallega  arfur  frá  Frigg; 
»henni  líkaði  vel  mansöngr,  á  hana  er  gott  at  heita  til 
ásta«  (Snorri). 

Það  er  vel  skiljanlegt,  að  ástagyðjan  sjálf  yrði  fyrir 
þessu  álasi,  eins  og  ástir  manna  voru  og  voru  skoðaðar  í 
fornöld;  það  var  algengt,  að  menn  ættu  hjákonur,  og  það 
var  t.  d.  lögum  leyft,  að  farmenn  hefðu  konur  í  ýmsum 
löndum;  eins  hefur  og  það  ekki  verið  neitt  óvanalegt  þá 
fremur  en  síðar  og  nú,  að  konur  væri  marglyndar. 

Á  Freyju  er  gott  að  heita  og  hana  að  dýrka.  Borgný 
heitir  á  Freyju  með  Frigg  að  launa  Oddrúnu  hjálpina. 
Ottarr  Innsteins  bur  dýrkar  trúlega  Freyju  —  »æ  trúði 
Óttarr  |  á  ásynjur«;  og  hann  hlóð  Freyju  hörg  og  rauð 
hann  í  nýju  nautablóði;  þess  vegna  vill  hún  hjálpa  hon- 
um  í  veðmálinu  við  Angantý,  og  fær  Hyndlu,  hina  fróðu 
jötunmey,  til  þess  að  fræða  hann  um  alla  ætt  hans  (Hyndl.), 
og  Freyja  ber  Óttari  minnisöl,  að  hann  muni  öll  orð 
Hyndlu.  Svo  hjálpa  goðin  þeim,  er  blóta  þau.  Signý,  kona 
Alreks,  hjet  á  Freyju  (til  ölgerðar)  en  Geirhildur  á  Óðin, 
en  hann  varð  yfirsterkari  þar. 

Annars  fara  engar  sögur  af  Freyju.  Sem  áður  er  getið 
átti  hún  að  vera  laun  borgarsmiðsins  í  árdaga,  en  það  fórst 
fyrir,  sem  betur  fór,  að  hún  kæmi  jötnum  á  vald. 

í  Lokasennu  (32)  er  hún  kölluð  fordæða  og  meini 
blandin  mjög.  Þetta  kemur  til  af  því,  að  hún  var  talin 
vanagoð  (-dís,  -brúðr),  og  látin  hafa  flutt  með  sjer  frá 
þeim  þekkíng  á  seiði  til  ása,  sem  áður  er  sagt.  En  ekki 
fara  neinar  sögur  af  því,  að  hún  hafi  framið  seið.  Því  er 
vert  að  taka  eftir,  að  hjer  kemur  aftur  fram  náið  sam- 
band  milli  Freyju  og  Óðins,  og  bendir  alt  á  hið  sama, 
að  Freyja  er  eiginlega  kona  hans  =  Frigg. 


—  107  — 


Freyja  hefur  ýms  nöfn,  sum  óskýr  og  torskilin,  en 
ekkert  af  þeim  finst  í  eddukvæðum.  —  Gefn  (finst  oft  haft  í 
kenníngum),  ef  til  vill  af  rótinni  í  »gefa«,  sú  sem  gefur  (?); 
ætti  það  vel  við  eðli  hennar.  —  Hörn  er  gamalt  nafn,  er 
finst  í  sænskum  staðanöfnum  (Hærnavi)  og  í  nánu  sam- 
bandi  við  nöfn  með  Tý-  í.  Hjer  af  má  og  ráða  samband 
hennar  við  hinn  gamla  himinguð  (og  Óðin);  sbr.  ritgjörð 
M.  Olsens:  Hærnavi.  —  Mardöll  kemur  ekki  fyrir  hjá  eldri 
skáldum,  en  er  án  efa  gamalt  nafn,  merkir:  sú  sem  skín 
í  sæ  (sæbjört);  líklega  stendur  nafnið  í  sambandi  við 
nöfnin  Fensalir  og  Sokkvabekkur  og  það  sem  þeim  fylgir. 
—  Skjálf  (aðeins  í  þulu),  óvissrar  merkíngar.  —  Sýr  — 
kemur  fyrir  hjá  heiðnum  skáldum  — ,  merkir  eiginiega 
gyltu,  og  stendur  líkiega  í  nánu  sambandi  við  Freyju 
sem  frjósemdargyðju  og  ásta;  í  Hyndluljóðum  er  hún 
látin  riða  geltinum  Gullinbursta.  —  Pröng  (hjá  Eilííi),  af- 
bakað  síðar  í  Þungra;  merkíng  óviss. 

Hvort  Freyju-nafn  komi  fyrir  í  staðanöfnum  er  mjög 
erfitt  að  segja  vegna  þess  að  það  er  ilt  að  greina  þar 
milli  hennar  og  Freys.  Þó  hafa  menn  þóst  með  nokkurn- 
veginn  vissu  hafa  fundið  nafn  hennar  í  stöku  norskum 
nöfnum;  sbr.  og  hið  nýnefnda  Hærna-vi. 

Að  endíngu  skal  þess  getið,  að  það  er  alment  álit, 
að  Menglöð  (í  Fjölsvinnsmálum)  sje  Freyja  (sbr.  Brísinga- 
men),  en  alt  kvæðið  er  svo  óljóst,  að  ilt  er  að  segja 
nokkuð  með  vissu  um,  hvaða  persónur  það  eiginlega  sjeu, 
sem  koma  fram  í  því  kvæði. 


14.  gr.  Aðrar  gyðjur. 

Sif  er  kona  Þórs  (samkvæmt  öllum  heimildum),  en 
um  ætt  hennar  vita  menn  ekkert.  Af  henni  fara  engar 
sögur,  nema  sú,  að  Loki  hafi  átt  að  ná  ástum  hennar 
(Lokas.  54),  og  Hárbarður  stríðir  Þór  með  því,  að  Sif 
eigi  hór  heima.  Vera  má,  að  Loki  hafi  þá,  þegar  hann 


—  108  — 


náði  ástum  hennar,  skorið  af  henni  hárið  (til  þess  að 
hafa  það  sem  sönnun  (?),  ef  á  þyrfti  að  halda,  um  ótrú- 
leik  hennar);  en  Þórr  þröngvaði  Loka  til  að  fá  gullhadd 
handa  Sif,  er  var  sem  holdgróinn  þegar  sem  á  höfuðið 
kom.  Þetta  er  gömul  sögn  (sbr.  »Sifjar  svarðfestar«  í 
Bjarkamálum).  Hverja  þýðíng  alt  þetta  hafi  er  óvíst;  Sif 
er  efalaust  mjög  gömul  gyðja  og  ef  til  vill  engin  önnur 
en  hin  forna  jörð  sem  gyðja.  Nafnið  er  líka  torskilið. 
Sif  eða  sifjar  (fleirt.)  merkir  mægða-band;  seíi  merkir 
hug  (sbr.  Sjöfn),  og  mætti  ef  til  vill  koma  þeirri  orðrót 
saman  við  nafnið  Sif. 

Þrúðr  er  dóttir  Þórs  (og  Sifjar?),  en  hún  er  aðeins 
persónugjörvíngur  og  á  enga  sögu;  eftir  einni  kenníngu 
mætti  ætla,  að  jötunn  (Hrúngnir)  hefði  stolið  henni  burt 
úr  heimahúsum,  en  um  það  vita  menn  ekkert  frekar. 
Alvíss  dvergur  segir,  að  hún  hafi  verið  sjer  heitin  (Alvíss- 
mál),  en  hann  fjekk  hana  aldrei. 

Nanna  Nepsdóttir  er  kona  Baldurs;  hún  sprakk  af 
harmi  við  fall  hans  og  fór  með  honum  til  Heljar.  Nafnið 
merkir  »hin  nenníngarmikla«,  duglega,  og  er  oft  haft  í 
kvennkenníngum.  Nafnið  er  að  sínu  leyti  sömu  merkíngar 
og  Baldur,  og  bendir  það  einmitt  á  upprunalegt  samband 
þeirra.  Sbr.  það  sem  áður  er  sagt. 

Gerðr  Gymisdóttir  er  kona  Freys;  hún  er  ein  af 
hinum  fögru  jötnadætrum  (sbr.  móður  Týs  í  Hymiskviðu 
og  Gríði,  móður  Víðars);  í  Skírnismálum  segir  frá  því, 
hvernig  Freyr  fjekk  hennar.  Nafn  hennar  er  haft  mjög  í 
kvennkenníngum.  Allar  náttúruskýríngar  á  Gerði  eru  með 
öllu  óvissar. 

Skaði  er  og  jötunmær,  dóttir  Þjaza  jötuns.  Sagan  um 
það,  hvernig  hún  kom  til  ása  og  var  tekin  upp  í  hóp 
þeirra,  varð  »goðbrúðr«  (Þórðr  Sjáreksson),  er  fyrr  sögð. 
Hún  setti  þau  skilyrði  fyrir  sættum,  að  hún  mætti  velja 
sjer  þann  til  manns  sem  hún  vildi,  en  goðin  kváðu  þá  á, 
að  hún  skyldi  velja  eftir  fótum,  og  kaus  hún  þá  Njörð, 
en  hjelt  það  væri  Baldur;  svo  skyldu  og  goðin  koma 
henni   til    að    hlæja,   og   það    gerði    Loki   (sbr.  áður). 


—  109  — 


Henni  líkaði  illa  í  Nóatúnum  og  vill  helst  vera  í  átthög- 
um  sínum  (»nama  snotr  una  |  goðbrúðr  vani«  segir  Þórðr 
Sjáreksson;  annars  er  sagan  hjá  Snorra;  sbr.  Grímn.  11: 
»en  nú  Skaði  byggvir  |  fornar  toptir  föður«,  þ.  e.  Þrym- 
heim).  Hún  hótar  Loka  (í  Lokasennu)  öllu  illu  fyrir  völd 
hans  í  drápi  Þjaza  og  það  er  hún  sem  hengdi  eiturorminn 
upp  yíir  andlit  honum;  sjálfur  hælist  Loki  um  að  hafa  náð 
ástum  hennar.  Hún  nefnist  öndurdís  (-goð)  og  svo  er  hún 
kölluð  af  Braga  gamla;  svo  gömul  —  og  eldri  —  er  hug- 
myndin  um  hana,  en  mjög  erfitt  er  að  ákveða,  hvort  hún 
er  náttúrupersónugervíngnr  og  þá  hvers  náttúruviðbrigðis; 
alveg  óvíst  er  hvort  hún  er  vetrar(hörku)dís.  Að  jafna 
henni  við  nokkra  af  hinum  gyðjunum  eða  telja  hana 
hina  sömu  sem  eina  af  þeim,  er  valla  rjett  eða  gerandi, 
af  ýmsum  orsökum.  Hvað  nafn  hennar  þýði  er  vafasamt, 
og  að  það  sje  sama  og  »skaði«  (karlk.)  er  alveg  óvíst.1) 
Orðið  mun  upphaflega  vera  kvennkyns  (beygt  sem  elli  t.  d.). 
Um  tignun  hennar  vitum  vjer  ekkert,  nema  hvað  eitt  staðar- 
nafn  (á  Upplöndum  í  Svíþjóð)  sýnist  benda  á  dýrkun  hennar 
(Skadevi). 

Iðunn  er  kona  Braga  og  nefnd  í  Haustlöng;  sam- 
kvæmt  því  kvæði  er  bústaður  hennar  Brunnakr.  Þar  er 
sagan  um  rán  hennar,  er  Þjazi  jötun  (faðir  Skaði)  nam 
hana  brott  og  Loki  hafði  teygt  hana  út  í  skóg  með  sjer. 
Hún  á  eða  gætir  epla  þeirra,  er  guðin  bergja  á  til  þess 
að  eldast  ekki  (ellilyf  ása).  í  sambandi  við  það  starf 
stendur  nafn  hennar;  ið-  merkir  endurtekníngu,  endur- 
komu,  ýngíngu.  Nafnið  á  bústað  hennar  kynni  að  benda 
á,  að  hún  ætti  heima  við  eða  nálægt  Urðarbrunni;  kæmi 
það  mæta  vel  heim  við  nafn  hennar  og  lífsverk  (viður- 
hald  lífsins).  Hvernig  standi  á  því  að  hún  er  látin  vera 
kona  Braga  (Lokasenna)  er  alls  óvíst,  nema  svo  sje  að 
menn  hafi  skoðað  skáldskapinn,  og  það  líf,  sem  hann 
þótti  gefa  þeim  sem  um  var  ort,  hæfilegan  til  að  svara 

')  Eign.  »Skaöa«  keraur  reyndar  tvisvar  fyrir  i  Snorra  eddu,  eu  á  fyrra 
staðnum  stendur  »Skaði«  sem  eign.  i  W-hdr.,  og  mun  þar  einmitt  hið  upphaf- 
lega  koma  fram ;  Skaða  er  ýngra  og  af  misskilningi  til  orðið. 


—  110  — 


til  epla-lífsviðurbalds  Iðunnar.  Epli  eru  líka  talin  frjó- 
semdarefni  og  epli  ljet  Hljóð  falla  í  knje  konu  Rerirs 
konúngs,  er  var  óbyrja,  en  þar  á  eftir  varð  hún  hafandi. 
Þessi  hugmynd  um  epli  og  kraft  þeirra  halda  sumir  sje 
útlend,  en  svo  þarf  alls  ekki  að  vera.  Loki  bregður  Ið- 
unni  því,  að  hún  hafi  lagt  arma  sína  íturþvegna  um  sinn 
bróðurbana.  En  hver  er  bróðir  hennar?  Um  ætterni  Ið- 
unnar  stendur  hvergi  neitt,  en  freistandi  væri  að  skoða 
hana  sem  dóttur  Oðins  (eða  himinguðsins);  væri  þá  bróðir 
hennar  Baldur  og  Loki  bróðurbani  hennar  (?);  hann  hæl- 
ist  þá  af  því  að  hafa  náð  ástum  hennar  (eins  og  hinna 
þriggja  Gefjunar,  konu  Týs,  Sifjar). 

Til  ásynja  eru  ennfremur  taldar  llmr  og  Njörun,  og 
eru  nöfn .  þeirra  oft  höfð  í  kenníngum,  en  ekkert  vitum 
vjer  um  þessar  gyðjur  og  má  vera  að  þau  sjeu  aðeins 
önnur  nöfn  t.  d.  á  æðstu  gyðjunum.  Njör-  minnir  á  rót- 
ina  í  Njörður. 

Sömuleiðis  eru  SÓI  og  Bil  taldar  með  gyðjunum;  og 
eru  nöfnin  oft  höfð  í  kenníngum.  Bil  var  eftir  sögn  Snorra 
mær,  er  Máni  tók  til  sín  af  jörðu,  Viðfinnsdóttir  (bróðir 
hennar  hjet  Hjúki).  Sól  var  gift  þeim,  sem  Glenr  hjet,  en 
er  ekki  annað  en  sólin  á  himninum  gerð  að  persónu. 

Loks  er  Rán,  kona  Ægis,  talin  með  ásynjum  (í  þulu); 
um  hana  sjá  síðar.  Og  eins  er  með  Sigyn,  konu  Loka;  um 
hana  vitum  vjer  ekki  annað  en  það  sem  þegar  er  sagt. 


Vjer  höfum  nú  fengið  yfirlit  yfir  guði  og  gyðjur,  og 
sjeð,  að  í  raun  og  veru  eru  þau  ekki  jafnmörg  og  út 
lítur  fyrir,  heldur  eru  mörg  þeirra  fram  komin  við  per- 
sónugervíng  einstakra  eiginlegleika  frumgoðanna  —  ef  svo 
mætti  kalla  — ,  og  verða  þau  samkvæmt  öllu  þessu  frem- 
ur  fá  alls,  en  það  var  einmitt  það,  er  við  mátti  búast. 
Hin  mörgu  goð  mynda  eina  heild  fyrir  sig,  en  búa  þó 
ekki  saman,  þótt  Valhöll  sje  í  raun  rjettri  aðalheimili 
þeirra.  Sameiginlega  höli  gyðjanna  mætti  telja  Vingólf,  og 


—  111  — 


segir  Snorri,  að  Óðinn  skipi  hana  Einherjurn,  en  á  öðr- 
um  stað,  að  það  hafi  verið  hörgur,  allfagurt  hús,  er  gyðj- 
urnar  áttu;  nafnið  merkir  annaðhvort  »hið  vinalega,  góða 
hús«  (gólf  =  stafgólf)  eða  »húsið  á  vin«  (==  grænni  grund). 
Sameigið  nafn  á  bústað  goða  var  vé  og  hof  og  hörgr  (þar 
um  síðar). 

Sameiginleg  nöfn  goða  eru  bönd  (hin  bindandi,  á- 
kveðandi),  höpt  (sömu  merkíngar),  regin  (og  ginnregin; 
ráðandi,  stjórnandi),  ráð  ok  regin  (Hák.  18),  véar  (af  vé, 
heilagir),  jólnar  (óvissrar  merkíngar),  tívar  (eig.  fleirt.  af 
týr).  Gyðjurnar  eru  nefndar  dísir  (en  það  er  líka  haft  um 
aðrar  verur). 

Samkomustað  eiga  guðin  við  Urðarbrunn  og  er  það 
dómstaður  þeirra,  og  ríða  guðin  þángað  (ballriðar)  nema 
Þórr,  hann  gengur.  Þar  eru  rökstólar  þeirra;  kemur  það 
vel  heim  við,  að  Urðarbrunnur  er  =  Mímisbrunnur  (visku- 
brunnur).  Þar  ráðgast  guðin  og  ræða  um  öll  mikil  og 
merkiieg  mál,  er  snerta  veraldarstjórn  og  annað;  og  þar 
segist  Oðinn  (er  hann  sem  gamall  þulur  kennir  Loddfáfni 
ráð;  Hávam.)  hafa  »sjeð  og  hugað,  þagað  og  hlýtt  á 
manna  mál«.  Þessi  samkomustaður  er  líka  eftirmynd  af 
því,  er  átti  sjer  stað  í  lífi  manna;  í  hverju  þorpi  (og 
annarstaðar?)  var  sjerstakt  trje  (sbr.  áður)  og  átrúnaður  á, 
og  komu  menn  þar  einmitt  saman  til  ráðstefnu  og  annars. 

Enginn  vafi  er  á  því,  að  goðin  haldi  drykkjur  bæði 
heima  hjá  sjer  og  annarstaðar,  einkum  hjá  Ægi;  var  þá 
mart  umtalsefnið  og  ekki  síst  hið  daglega  líf,  þ.  e.  hern- 
aðarlíf,  frægðarverk  osfrv.,  enda  segir  Eldir,  þjónn  Ægis, 
að  guðirnir  »dæmi  um  vopn  sín  og  vígrisni«  (Lokas.  2). 

Að  guðirnir  hafi  alment  talað  sama  mál,  sem  þeir  er 
á  þá  trúðu,  er  vafalaust.  En  málið  var  þó  á  nokkuð  æðra 
stigi  og  var  einkum  skáldskaparmálið  talið  þeirra  mál; 
Oðinn  talaði  sjálfur  í  hendíngum,  segir  Snorri  (í  Hkr.). 
I  Alvíssmálum  eru  nefnd  orð  úr  goðamálinu  og  eru  það 
einmitt  orð,  sem  ekki  voru  höfð  framar  í  daglegu  máli, 
heldur  heyrðu  eingöngu  hinu  æðra,  »fínna«  skáldskapar- 
máli  til  eða  voru  kenníngar,  svo  sem  fold,  hlýrnir  (him- 


—  112  — 


inn),  mylinn  (máni),  sunna,  skúrván  (ský),  váfuðr  (vindur), 
lægi  (Iogn),  sílægja  (haf),  funi,  vallar  fax  (viður),  njól 
(nótt),  barr,  bjórr. 


15.  gr.  Álfar. 

I  náið  samband  við  æsi  eru  verur  settar,  sem  kall- 
ast  álfar.  Æsir  og  álfar  eru  nefndir  saman:  »ása  ok  alfa 
ek  kann  allra  skil«  (Hávam.  160,  sbr.  Hávam.  143;  Skírn. 
7,  17;  Lokas.  2,  13,  30,  Völus.),  »land  es  heilagt  |  es  liggja 
sék  |  ásum  ok  alfum  nær«  (Grímn.  4)  og  víðar.  En  svo 
litur  út,  sem  þeir  sjeu  hugsaðir  saman  í  einum  heimi,  er 
Alfheimur  heitir;  hann  gáfu  goðin  Frey  í  árdaga  að  tann- 
fje  (Grímn.  5).  Snorri  nefnir  þá  og,  en  greinir  meðal  Ijós- 
álfa  og  dökkálfa  eða  svartálfa.  Ljósálfar  byggja  í  Álf- 
heimi  og  eru  »fegri  en  sól«  (hjer  vaka  víst  englar  fyrir 
honum),  en  svartálfar  —  er  búa  i  jörðu  í  Svartálfaheimi 
—  eru  auðsjáanlega  s.  s.  dvergar.  Ljósálfar  eru  auðsjáan- 
lega  s.  s.  álfar  í  eddukvæðunum.  Segir  Snorri,  að  nafn 
álfa  sje  gott  til  kennínga,  enda  notuðu  skáldin  það  óspart 
á  þann  hátt. 

Af  álfum  þessum  fara  annars  engar  sagnir;  í  Alvíss- 
málum  er  getið  máls  þeirra  (gróandi  =  jörð,  fagraræfr  = 
himinn,  ártali  =  máni,  fagrahvél  ==  sól,  veðrmegin  =  ský, 
dynfari  =  vindur,  dagsevi  =  logn,  lagastafr  =  sær,  fagr- 
limi  -  viður,  svefngaman  =  nótt)  og  lýsa  þau  fögrum  og 
ljúfum  tilíinníngum  og  náttúruskoðun. 

Valla  leikur  vafi  á  því,  hverjir  þessir  álfar  í  raun 
og  veru  sjeu;  þeir  eru  andir  dauðra  manna,  og  fyrir  því 
verður  það  einmitt  skiljanlegt,  að  álfar  eru  með  goðunum 
og  saman  við  þá.  Hjer  er  auðvitað  mótsögn  við  kenníng- 
una  um  Hel,  en  þar  við  er  ekkert  að  gera  og  skýrist  það 
síðar.  En  líklegast  er,  að  þessir  álfar  sjeu  andir  dauðra 
manna,  er  voru  mikils  metnir  og  jafnvel  dýrkaðir  eftir 
dauða  þeirra,  eins  og  oft  átti  sjer  stað;  svo  var  um  Ólaf 


—  113  — 


konúng  á  Geirstöðum  Geirröðarson;  og  hann  var  einmitt 
kallaður  Geirstaðaá//«r.  Hjer  kemur  og  fram  hin  algenga 
forfeðradýrkun,  einkum  þeirra,  er  frægir  höfðu  verið  og 
haugar  þeirra  voru  í  óðalslandi  ættarinnar  ættlegg  eftir 
ættlegg  (ættarhaugar).  Þeir  voru  tilbeðnir  og  færðar  fórnir; 
þeir  voru  »álfar«.  Þetta  orð  er  talið  hið  sama  sem  sans- 
krítarorð,  er  merkir  upphaflega  »ljós,  bjartur«.  Alfar  voru 
nokkurskonar  verndarvættir  og  náskyldir  landvættunum, 
sem  síðar  verður  getið.  Þeir  elskuðu  Ijósið  og  skírleika, 
og  þoldu  ekki  óhreint  (sbr.  egs.  ælfscíne);  þess  vegna  heita 
mannasaurindi  »álfrek«.  Sólin  heitir  álfröðull.  Blót  voru 
haldin  álfum,  álfablót;  þeirra  getur  Sigvatr  í  vísu  á  ferð 
sinni  um  Gautland,  og  í  Kormákssögu  (22.  kap.)  stendur 
svo:  »hóll  einn  er  heðan  skamt  í  brott,  er  álfar  búa  í; 
graðung  þann,  er  Kormákr  drap,  skaltu  fá  ok  rjóða  blóð 
graðungsins  á  hólinn  utan,  en  gera  álfum  veizlu  af  slátr- 
inu,  ok  mun  þér  batna«.  Sbr.  alla  álfhólana  á  íslandi  og 
síðari  þjóðtrú  um  þá. 

Völundur  er  nefndur  »vísi  (ljóði)  alfa«  (Völundarkv.), 
en  óvíst,  hvernig  á  því  stendur;  vera  má,  að  hjer  sje  sam- 
bland  álfa  og  dverga. 

Alfar  eru  yfir  höfuð  hollar  vættir,  en  þó  geta  þeir 
reiðst  og  gert  mein,  ef  þeim  er  misboðið,  og  verða  þá 
meinvættir. 


16.  gr.  Ægir,  Rán. 

Ægir  er  upphaflega  hafið  sjálft  (sama  rót  sem  í 
aqua  ==  vatn  og  skylt  á  =  fljót),  og  svo  ráðandi  hafsins, 
hafguðinn.  Hann  er  bróðir  Elds  og  Kára,  og  allir  eru 
þeir  Fornjóts  synir.  En  hvað  Ægi  snertir  er  sú  ættfærsla 
úngur  skáldskapur.  Jötnakyns  er  hann,  sbr.  bergbúi  og 
jötunn  (í  Hym.).  Annað  nafn  er  Hlér;  því  segir  Snorri 
hann  búa  í  Hlésey.  Auðvitað  á  hann  sjer  höll  (Lokas.). 
Þar   heldur  hann   goðunum  veislur,   þótt  stundum  geri 

Finnur  Jónsson:  Goðafræði.  8 


—  114  — 


hann  það  nauðugur.  Þjónn  hans  heitir  Eldir  (Lokas.; 
annar  Fimafengr  eftir  lesmálskafla  fyrir  framan  kvæðið 
og  Snorra).  í  höllinni  er  lýsigull  haft  fyrir  ljós  (Snorri, 
eins  og  sverð  í  Valhöll),  og  öl  berst  þar  um  sjálft.  Af 
niðurlagi  Hymiskviðu  er  svo  að  skilja  sem  æsir  þiggi  oft 
heimboð  hjá  Ægi.  Þetta  nána  samband  kemur  ef  til  vill 
af  því,  að  himinguðinn,  sólguðinn,  »gekk  (seig)  í  ægi«  á 
hverju  kveldi  (þar  sem  hann  gekk  ekki  til  viðar).  Þar  af 
gat  vel  sú  hugmynd  orðið  til  að  Óðinn  (Týr)  sækti  veislu 
hjá  honum.  Þessi  hugmynd  gat  ekki  orðið  til  nema  hjá 
þeim  sem  byggja  strendur,.  þar  sem  sól  gekk  undir  úti 
í  útsjó. 

Rán  er  kona  Ægis  —  og  dætur  þeirra  Ægisdætur, 
bylgjurnar  — .  f  lesmálskafla  (við  Reginsmál)  og  hjá 
Snorra  er  hún  talin  eiga  net,  er  hún  veiðir  í  þá  menn 
sem  drukna  á  sæ,  og  tekur  þá  til  sín;  hún  er  þá  nokk- 
urskonar  dauðagyðja  og  höll  hennar  svarar  að  því  leyti 
til  Valhallar  eða  Fólkvángs.  Hún  er  í  þulu  talin  með  ás- 
ynjum,  en  það  er  tæplega  rjett.  Nafn  hennar  er  þó  haft  í 
kenníngum.  Hvað  það  þýði  er  óvíst;  sumir  hafa  álitið  það 
sama  orð  og  rán,  aðrir  að  eldri  mynd  orðsins  sje  ráðn  og 
merki  'sú,  sem  ræður'  (A.  Kock). 


17.  gr.  Mímir. 

Erfitt  er  að  komast  til  fulls  fyrir  eðii  þessarar  veru. 
Mímir  gætir  Mímisbrunns,  og  er  áður  þess  getið,  að  það 
er  sama  og  Urðarbrunnur.  Þess  er  og  getið,  að  Mímir  eys 
vatni  yfir  Yggdrasil  (eða  Mímameið)  honum  til  viðhalds 
og  að  Óðinn  setur  honum  auga  sitt  í  veð  fyrir  drykk  af 
brunninum  (Völus.  28);  Óðinn  er  nefndur  »Míms  vinur« 
(Sonat.).  Mímir  er  því  nokkurskonar  vatns-guð;  en  til 
jötna  er  hann  þó  talinn  (í  þulu). 

Hjá  Germönum  var  mikill  átrúnaður  á  vatni,  eink- 
um   rennandá  vatni   og   uppsprettum,  og   getur  Plútark 


—  115  — 


sagnaritari  þess,  að  konur  þeirra  hafi  spáð  af  straumum 
og  iðu  ánna.  Múllenhofí,  hinn  þýski  fornfræðíngur,  álítur 
að  nafn  Mímis  sje  rótskylt  orðstofninum  mem-  í  orðum 
sem  merkja  muna  og  minni  (memini,  memor),  og  sje 
því  »hinn  hugsandi,  umhyggjusami«.  Mímir  er  valla  ann- 
að  en  persónugervíngur  brunnsins  sjálfs,  og  skýrist  þar 
með  sambandið  milli  hans  og  Oðins.  í  Völus.  45  stendur 
að  Oðinn  haíi  rnælt  við  »Míms  höfuð«  rjett  fyrir  ragna- 
rök,  og  heldur  Mullenhoff  að  það  merki  ekki  annað  en 
að  spyrja  hina  fyrstu  uppsprettu  visku  og  forsjár.  Vera 
má  að  þetta  sje  hið  upphaflega,  en  líklegt  er  þó,  að  höf. 
Völuspár  hafi  haft  í  huga  sjer  söguna  sem  Snorri  segir 
um  Mími  (í  Hkr.);  þá  er  æsir  og  vanir  gerðu  friðinn  sín 
á  milli  og  gáfust  gísla,  sendu  æsir  vönum  Hœni,  sem 
áður  er  sagt,  og  Mími  með  honum,  en  vanir  þóttust 
sviknir  á  Hœni  og  hálshjuggu  Mími  og  sendu  Óðni 
höfuðið,  en  hann  smurði  það  með  lífgæfum  jurtum  og 
hjelt  því  lifandi,  svo  að  hann  gat  talað  við  það  og  það 
sagt  honum  »marga  leynda  hluti«.  Sama  hugmynd  kemur 
fram  í  Sigrdr.  13:  »þá  Míms  höfuð  mælti  [fróðlegt]  et  fyrsta 
orð  |  ok  sagði  sanna  stafi«.  Reyndar  er  ekki  vel  hægt  að 
skilja,  hvernig  á  því  stendur  að  Mímir  getur  farið  frá 
brunninum  og  trjenu,  sem  hann  á  að  gæta  dagsdaglega, 
og  mætti  þvi  halda  að  hjer  væri  eldri  og  ýngri  sögnum 
eða  tveimur  óskyldum  sögnum  blandað  saman. 

í  Völuspá  eru  og  nefndir  Mímssynir,  en  óvíst,  hvað 
þeir  merkja  (straumar,  lækir?,  eða  blátt  áfram  jötnar?). 

Einkum  eða  eingöngu  í  kenníngum  manna  kemur 
fyrir  orðið  »miðjungr,  miðjungar«,  og  s}Tnist  það  hafa 
verið  nafn  á  veru  eða  verum.  Miðjungr  er  og  nefnt  sem 
jötunsheiti,  en  það  er  Mímir  líka.  Nú  var  það  kent,  að 
jötnaheiti  væri  ekki  höfð  til  kenninga  nema  til  að  hæða 
og  særa;  en  svo  er  orðið  einmitt  ekki  haft.  Það  sýnist 
vera  leitt  af  »miður«  (sem  er  í  miðið,  mitt  á  milli);  og 
sýnist  tákna  verur,  sem  hafi  staðið  mitt  á  milli  goða 
og  jötna  (?),  verið  skyldar  hvorutveggjum  en  þó  nær- 
skyldari  goðum  og  settar  á  bekk  með  þeim  i  kenníngum. 

8* 


—  116  — 


Hjer  væru  þá  verur,  er  bera  mætti  á  borð  við  hálfguði, 
sem  svo  eru  nefndir,  en  koma  lítið  fyrir  eða  ekki  í  nor- 
rænum  fræðum. 


18.  gr.  Dýrkun  goðanna. 

Sjálf  dýrkun  goðanna  hefur  að  upphafi  farið  fram 
undir  beru  lofti,  helst  í  lundum,  þar  sem  þeir  voru  til; 
ef  til  vill  hefur  hún  á  Norðurlöndum  farið  fram  á  hæð- 
um  eða  í  fjallbrekkum  eða  jafnvel  uppi  á  fjalli,  eftir  því 
sem  á  stóð.  En  þó  hlutu  þar  snemma  hús  að  vera  reist 
bæði  fyrir  goðalíkneskin  og  blótin  (blótveislurnar);  slíkt 
gat  ekki  þar  vel  farið  fram  undir  beru  lofti,  eins  og 
veðurlag  var  þar.  Tacitus  talar  líka  ótvíræðlega  um  goða- 
hús,  er  hann  lýsir  Nerthus-dýrkuninni,  og  fleira  er  því  til 
sönnunar.  Hús  handa  goðum  og  gyðjum  hafa  þannig 
snemma  verið  reist,  í  Danmörk  og  Noregi  og  Svíþjóð 
efalaust  úr  timbri.  Þessi  hús  hjetu  vé  =  heilagir  staðir 
og  hof  og  hörgar.  Valhöll  er  kölluð  ))heilagt  vé«  (Hyndl. 
1).  Sbr.  »þeir  hörg  ok  hof  |  hátimbruðu«  (Völus.  7),  »há- 
timbraðr  hörgr«  (Grímn.  16).  Hof  merkir  upphaflega  »um- 
girt  bæjarstæði«;  ætla  sumir,  að  það  merki  eiginlega  »hæð« 
og  hafi  bæir  verið  helst  reistir  á  hólum.  En  í  norrænu 
merkir  hof  eingöngu  goðabústaði  (aðeins  á  einum  stað 
sýnist  hof  haft  um  (jötuns)bústaði  alment,  Hym.  33,  en 
þetta  er  alveg  einstakt),  og  er  haft  um  bústaði  þá,  sem 
æsir  reistu  sjer  í  öndverðu.  Hörgr  er  torveldara  viðfángs. 
Að  það  líka  merki  hús,  er  vafalaust;  það  sjest  af  mörgu, 
t.  d.  af  Völuspárstaðnum  tilfærða;  Snorri  flytur  þá  kenn- 
íngu,  að  hús  það,  sem  gyðjunum  var  reist,  hafi  heitið 
hörgur,  og  ætti  því  hof  að  vera  haft  um  karlguða-vjein, 
en  hörgur  um  ásynja-vjein.  Verið  getur,  að  hörgur  hafi 
líka  merkt  altari  (stein-);  það  gat  og  þýtt  fjallatinda,  ef 
alt  er  sama  orðið;  í  skyldum  germönskum  málum  þýðir 
orðið:  »lund,  helgistað,  altari«. 


—  117  — 


Aðeins  á  Islandi  hafa  fundist  gamlar  hofarústir,  og 
er  eftir  þeim  hægt  að  gera  sjer  ljósa  hugmynd  um  lögun 
þeirra.  f  Eyrbyggjasögu  er  hoíi  lýst  og  kemur  sú  lýsíng 
vel  heim  við  rústirnar.  Hofin  á  Islandi  voru  eðlilega 
byggð  úr  torfi  (veggir)  og  líklega  engin  borðþil  að  innan, 
heldur  hafa  menn  haft  veggjatjöld,  þá  sjaldan  þau  skyldu 
notuð,  en  reft  yfir  með  viðum.  Byggíngin  var  aflöng  og 
vanalegast  miklu  lengri  en  hún  var.  breið  til,  og  skift  í 
tvent,  aðalhúsið  og  afhúsið,  sem  ætíð  var  minna  og  hálf- 
hríngmyndað  fyrir  endann;  milli  þeirra  var  bálkur,  ekki 
hærri  en  svo,  að  úr  aðalhúsinu  mátti  sjá  upp  í  afhúsið, 
en  það  var  það  ))allrahelgasta«,  og  þángað  hefur  enginn 
mátt  koma  nema  hofgoðinn  (eða  hofgyðjan).  Þar  stóðu 
goðalíkneskin  á  (trje)pöllum  (stöllum,  sbr.  »stallheilagr 
staðr«,  Fjölsv.  40)  umhverfis  stalla,  er  á  lá  hinn  mikli 
eiðhríngur,  er  sverja  skyldi  við  (með  því  að  leggja  hönd- 
ina  á  hann);  hofgoðinn  hafði  þann  hríng  á  armi  sjer  á 
þíngum  og  var  hann  roðinn  í  blóði  fórnardýrsins,  og  var 
þar  líka  svarið  við  hann  á  sama  hátt;  eiðurinn  var  svo, 
að  minsta  kosti  stundum:  ».  .  .  ek  vinn  eið  at  baugi,  lög- 
eið;  hjálpi  mér  svá  Freyr  ok  Njörðr  ok  áss  enn  almátki, 
sem  .  .  .«  (Ldn.  1843:  335);  sbr.  hríng  Ullar  (áður,  85. 
bls.).  Aðalhúsið  var  gildisskálinn  og  samkomustaðurinn 
allra  þeirra,  er  til  hofsins  sóttu.  Lángbekkir  voru  til 
beggja  hliða  og  líklega  öndvegi  á;  á  miðju  gólfi  voru 
eldar,  bæði  til  að  hita  húsið  og  til  að  sjóða  ketið  við. 
Þar  var  svo  setið  að  veislu,  þegar  haldin  var;  og  má 
geta  nærri,  hvílíkur  glaumur  og  gleði  þar  hefur  verið. 
Hofhelgi  var  haldin,  svo  að  hofin  voru  fullkomnir  griða- 
staðir  (sbr.  ))stallheilagr  staðr«),  og  því  mátti  enginn  þar 
vopnaður  vera  inni  (sbr.  Vatsd.  k.  17). 

Blót  voru  haldin  þrisvar  á  ári  að  minsta  kosti;  eitt 
til  að  fagna  sumri  (sigrblót),  annað  til  að  fagna  vetri  (til 
árs)  og  hið  3.  miðsvetrarblót  (til  gróðrar;  Hkr.  I,  20). 
Auðvitað  voru  þau  haldin  til  að  friða  goðin  og  blíðka, 
biðja  þau  um  alt  það,  er  möjinunum  kom  best;  þótt« 
goðin  væru  blíð,  gátu  þau  þó  reiðst  og  orðið  ómild  (sbr. 


—  118  — 


Óðin  í  Grímn.;  í  Skírn.  33  er  hótað  »gambanreiði  goða« 
og  »dísirnar«  gátu  orðið  »úfar«  (Grímn.  53).  í  Hákonar- 
sögu  góða  (Hkr.)  er  nokkur  lýsíng  á  þessum  blótum,  og 
er  hún  svo:  allir  bændur  skyldu  koma  til  hofs  með  föng 
sín,  og  allir  eiga  þar  öl;  þar  var  drepinn  allskonar  smali 
og  hross;  alt  blóðið,  sem  kallað  var  hlaut,  var  látið  í 
hlautbolla;  úr  þeim  var  með  hlautteinum  (stöklum)  blóð- 
inu  roðið  á  stallana  (goðalíkneskin,  sbr.  »rauð  hann  í 
nýju  |  nautablóði«,  o:  stallann,  Hyndl.  10),  veggina  utan 
og  innan  og  líka  á  mennina  —  með  því  komst  samband 
á  milli  goða  og  mannanna  — ;  höfðínginn  skyldi  signa 
(gera  þórsmark  yíir)  fullið  og  blótmatinn;  skyldi  fyrst 
drukkið  full  Oðins  til  sigurs  og  ríkis  konúnginum,  þá 
Njarðarfull  og  Freys  til  árs  og  friðar,  og  svo  voru  margir 
vanir  því  að  drekka  bragafull,  þ.  e.  hetjufull,  og  full 
heygðra  frænda  sinna,  þ.  e.  álfanna,  og  voru  það  minni 
kölluð.  Blótin  voru  haldin  annaðhvort  heima  hjá  einstöku 
mönnum  og  þá  án  fjölmennis,  eða  fyrir  heil  hjeruð  í  einu 
og  sótti  þá  fjöldi  manna  til;  svo  var  það  í  Þrándheimi 
(Mærinarhof,  Hlaðahof),  á  Gaulum  (Egilssaga).  A  þess- 
um  stöðum  voru  höfuðhof  kölluð.  Höfuðhof  voru  og  á 
íslandi  þau  hof,  er  þeir  39  goðar  stóðu  fyrir,  en  auk  þess 
voru  mörg  einkamanna  hof  eða  blóthús.  Til  höfuðhofa 
guldu  menn  hoftoll.  Getið  er  þess,  að  kvennmaður  hafi 
gætt  hofs,  verið  hofgyðja  (Steinvör,  Vápnfirðingas.). 

Ekki  er  víst  að  blótin  hafi  verið  framin  alstaðar  al- 
veg  eins.  Oft  hafa  blót  einstakra  manna  farið  svo  fram, 
að  sjerstökum  dýrum  var  fórnað  eftir  því,  hver  tilgángur- 
inn  var.  Oftast  var  þó  blótað  hestum  (sbr.  Hervarars.  og 
víðar)  —  þar  af  kom  bann  kirkjunnar  gegn  hrossaketsáti 
— ;  sbr.  og  skýríngargrein  við  Adamsbók.  Orðið  sauður 
merkir  eiginlega  fórn(ardýr),  og  sýnir  það,  að  kindum 
hefur  oft  verið  fórnað.  Gæsum  var  fórnað  til  ásta  (Kor- 
mákss.  k.  22).  Nautum  var  og  oft  fórnað  (blótnaut;  sjá 
t.  d.  Kormákss.,  Egilss.,  Glúmss.).  Hanablót  eru  og  nefnd. 
Mannblót  er  stundum  talað  um,  og  þeirra  getið  frá  elstu 
tímum  hjá  Germönum;  þóttu  þau  helst  og  ágætust  allra. 


—  119  — 


Strabó  segir  (7.  b.),  að  Kimbrum  haíi  fylgt  gyðjur,  er 
spáðu  um  ókomna  tíð  af  blóði  hertekinua  manna,  er 
látið  var  blæða  í  ketil.  Þeir  menn,  sem  blótað  var,  voru 
herteknir  menn  og  þrælar;  eða  þá  stundum  konúngar, 
þegar  menn  hjeldu,  að  þeir  væru  í  ónáð  hjá  guðunum 
og  mikið  óáran  var  og  sultur;  þá  fórnuðu  þeir  konúng- 
inum  sjálfum.  A  íslandi  er  sjaldan  getið  um  mannblót 
og  í  Noregi  voru  þau  víst  ekki  almenn. 

Menn  þeir,  er  fórnað  var,  voru  vanalega  hengdir; 
á  fslandi  gat  það  ekki  farið  svo  fram;  Eyrbyggja  nefnir 
stein,  er  hryggir  manna  voru  brotnir  um,  þeirra  er  fórna 
skyldi.  Hengíngarfórnin  var  vafalaust  fórn  Óðni  til  handa. 
Um  hana  talar  arabskur  rithöfundur,  Ibn  Dustáh  (á  önd- 
verðri  10.  öld),  hjá  Rúsum  (þ.  e.  Svíum  í  Garðaríki,  Rúss- 
landi);  hann  segir,  að  þeir  haíi  presta  (goða)  og  ráði 
margir  þeirra  meir  en  höfðíngjarnir;  stundum  bjóði  þeir 
að  færa  fórnir  skapara  (!)  þeirra,  karlmenn,  konur,  hesta, 
og  prestinum  verði  að  hlýða;  hann  taki  þá  karlmanninn, 
konuna  eða  dýrið,  leggi  snöru  um  hálsinn  og  hengi  þau  í 
trje,  bíði  svo  þar  til  þau  geíi  upp  öndina;  þetta  er  fórn  tii 
guðs  (sjá  V.  Thomsen:  Ryska  rik.  grl.  s.  35). 

Af  sjerstökum  blótum  er  nefnt  álfablót  (í  Gautlandi) 
og  dísablót;  dísir  merkir  hjer  gyðjur.  Aðils  konúngur 
var  að  dísablóti  og  reið  hesti  um  dísarsalinn  (Ynglinga- 
saga);  svo  stór  var  hann.  Gunnhildur  og  Eiríkur  skyldu 
hafa  dísablót  hjá  Atleyjar-Bárði  (Egilss.)  og  dísablót  var 
haldið  að  veturnóttum  hjá  Vigfúsi  á  Vörs  (Glúmss.).  f 
nokkurum  handritum  Hervararsögu  er  nefnd  Álfhildur 
drotníng,  er  eitt  haust  hafi  að  dísablóti  roðið  hörginn. 
Eftirtektarvert  er,  að  hjer  er  hörgur  nefndur  í  sambandi 
við  dísablót,  sbr.  það  er  Freyja  segir  (í  Hyndl.):  »hörg 
hann  mér  gerði  |  hlaðinn  steinum«.  Loks  er  nefndur  dísar- 
salur  og  dísablót  í  Friðþjófssögu,  en  lítið  mark  þykir  á  því 
takandi.  —  Sonarblót  (=  galtarblót)  eru  nefnd  og  standa 
þau  efalaust  í  sambandi  við  Frey  eða  Freyju. 

Annara  blóta  er  getið  við  ýms  tækifæri,  en  valla 
hafa  neinar  fastar  reglur  verið  um,  hvenær  blóta  skyldi. 


—  120  — 


Þegar  Egill  háði  hólmgönguna  við  Atla  enn  skamma,  var 
þar  griðúngur,  blótnaut,  er  sá  skyldi  höggva  er  sigur  fengi, 
og  segir,  að  stundum  hafi  verið  eitt,  en  stundum  tvö,  sitt 
hvors,  og  er  það  líklegra;  Egill  vann  sigur  og  drap  nautið; 
eflaust  var  það  þakkarfórn  til  guðsins  (Týs  eða  Óðins). 
í  sambandi  við  hólmgöngu  er  og  talað  um  tjösnublót,  en 
tjösnur  hjetu  hælar  (með  höfðinu  á),  er  feldurinn  var 
festur  með,  sá  er  barist  var  á.  En  um  þetta  blót  vitum 
vjer  ekkert  frekar. 

Hvernig  menn  hafa  ákallað  goðin  eða  ávarpað  þau  í 
bænum,  vitum  vjer  ekki.  En  það  hefur  eflaust  verið  gert 
stutt  og  laggott  (sbr.  bænina:  Gott  æ  gömlum  mönnum, 
gott  æ  ærum  (ýngri)  mönnum).  Sigrdríf  valkyrja  ákallar 
goðin,  er  hún  vaknaði  af  svefnþornsdvalanum,  svo:  »Heilir 
æsir  |  heilar  ásynjur  |  heil  sjá  en  fjölnýta  fold  |  mál  ok  man- 
vit  |  gefið  okr  mærum  tveim  |  ok  læknishendr  meðan  lifum.« 
Menn  trúðu  ekki  á  goðin  sem  væru  menn  hin  auvirðileg- 
ustu  þý  og  lítilmótlegustu  verur,  heldur,  svo  að  segja,  sem 
djaríir  málsaðilar.  Sambandið  var  skoðað  sem  nokkurs- 
konar  traustsviðskifti  á  báðar  hliðar  og  vináttufjelag  — 
Þórólfur  er  kallaður  »vinur  mikill  Þórs«,  Sigurður  »Freys 
vinur«;  Egill  segir,  að  Óðinn  hafi  »slitið  vinun  við  sig«. 
Menn  gáfu  goðunum  eigur  sínar  eða  part  af  þeim,  til 
þess  að  þeir  væru  því  heldur  fúsir  til  hjálpar;  þeir  voru 
þá  sjálfir  að  nokkru  leyti  málsaðilar.  Fórnin  var  gjöf, 
sem  goðin  voru  álitin  skyid  að  launa,  ef  þau  þágu  hana, 
og  var  jafnvel  talið  varúðarvert  að  hafa  hana  of  stóra,  ef 
svo  skyldi  fara,  að  goðin  þæðu  hana  ekki;  í  Hávamálum 
stendur  svo:  »Betra  es  óbeðit  |  en  sé  ofblótit  |  ey  sér  til 
gildis  gjöf  |  betra  es  ósent  (ófórnað)  |  en  sé  ofsóit  (of- 
blótað)«,  og  má  víst  telja  þetta  sem  almenna  skoðun,  þótt 
mjög  trústerkir  menn  hafi  ef  til  vill  ekki  ætíð  fylgt  henni. 

Einkennilegt  er,  að  t.  d.  Hávamál  hin  eiginlegu  nefna 
ekki  einu  orði  sambandið  milli  guða  og  manna. 

Að  það  hafi  verið  talin  list  að  kunna  að  blóta  sjest 
af  Hávamálum  (144):  »Veizt  hvé  biðja  skal  |  veizt  hvé 
blóta  skal  |  veizt  hvé  senda  skal  |  veizt  hvé  sóa  skal.« 


-  121  -- 


Þeir  sem  þurftu  þá  list  að  kunna,  vorú  hinir  svonefndu 
goðar  (hofgoðar)  og  gyðjur  (hofgyðjur),  er  fyrir  blótum 
stóðu  og  geymdu  hofa  og  hörga.  Goðarnir  voru  hinir 
eiginlegu  prestar,  ef  svo  mætti  kalla,  og  höfðu  þeir  víst 
líka,  að  minsta  kosti  á  síðari  tímum,  höfðíngjavald,  svo 
sem  goðarnir  á  íslandi  á  10.  öld.  Þeir  hjeldu  upp  hofum, 
tóku  við  hoftollum,  stýrðu  veislunum  og  fluttu  fram  bænir 
og  ákallanir,  og  þeir  höfðu  eiðhrínginn  á  armi  sjer,  sem 
áður  var  getið.  Það  var  eðlilegt,  að  goðavaldinu  fyigdi 
pólitískt  vald  eða  sameinaðist  því  á  íslandi,  þar  sem  eng- 
inn  konúngur  var.  A  öðrum  Norðurlöndum  hefur  hið 
pólitíska  vald  goðanna  líklega  verið  minna,  en  af  því 
fara  engar  sögur. 

Getið  er  um  sjerstök  blótklœði,  er  þeir  haíi  verið  í  er 
blótuðu  (Vatsd.). 

Arabskur  rithöfundur  segir  frá  Rúsum  (þ.  e.  Svíum)  all- 
merkilega,  og  hann  var  sjónarvottur  að  því  er  hann  segir. 
Hann  segir  að  þegar  þeir  sje  komnir  að  landi  fari  þeir 
upp  á  land  með  brauð,  ket,  lauk  og  mjólk  og  áfenga 
drykki,  og  til  trjesúlu  hárrar,  sem  á  sje  eins  og  manns- 
andlit;  umhverfis  hana  sjeu  aðrar  minni  myndasúlur  og 
bak  við  þær  aftur  aðrar.  Kaupmaðurinn  gángi  nú,  segir 
hann,  fram  fyrir  súluna  miklu,  varpi  sjer  niður  og  segi: 
»dróttinn  minn,  jeg  er  kominn  lángt  að  og  hef  með  mjer 
svo  og  svo  margar  konur  og  safalaskinn«,  og  eftir  að 
hafa  talið  allar  vörur  sínar  segi  hann:  »þjer  hef  jeg  ílutt 
þessa  gjöf«,  sem  hann  svo  leggi  fyrir  framan  súluna,  og 
segi:  »jeg  vil  að  þú  veitir  mjer  kaupunaut,  er  hafi  gnótt 
guils  og  silfurs  og  kaupi  alt  sem  jeg  vil  og  gángi  að 
kröfum  mínum«.  Svo  fari  hann  brott;  gángi  nú  verslunin 
illa,  komi  hann  aftur  með  2.  og  3.  gjöf;  verði  honum  nú 
ekki  að  ósk  sinni,  færi  hann  einhverri  minni  myndinni 
fórn  og  biðji  hana  dugnaðar,  og  svo  leiti  hann  til  hverrar 
eftir  aðra.  Gángi  svo  verslunin  vel,  taki  hann  svo  og  svo 
marga  uxa  og  sauði,  slátri  þeim,  geíi  fátækum  nokkuð  af 
ketinu  en  leggi  alt  hitt  niður  fyrir  framan  súluna  miklu 
og  þær  minni,  sem  umhverfis  hana  eru,  en  hengi  höfuð 


—  122  — 


nauta  og  sauða  á  súluna  sjálfa.  Nóttina  eftir  komi  svo 
hundar  og  jeti  alt  saman,  en  svo  segi  fórnandinn:  »dróttni 
mínum  hef  jeg  þekst,  hann  hefur  gjörneytt  gjafar  minnar((. 
Þessi  sami  höfundur  segir  mjög  merka  sögu  um  dauða  og 
brennu  höfðíngja  eins  í  skipi  og  það  sem  gert  var  um  leið 
(fórn  konu,  2  hesta,  hunds  og  2  uxa,  hana  og  hænu); 
merkast  af  þessu  er  það  sem  segir  um  konu  þá,  er  skyldi 
deyða  konuna;  hún  var  kölluð  »dauðans  engill«  og  var 
»gnúplegur  djöfull  á  að  sjá  með  dimmu  og  ægilegu  augna- 
ráði«;  þetta  hefur  víst  verið  nokkurskonar  gyðja.  Arabinn 
segir,  að  einn  af  mönnunum  haíi  sagt  við  sig  (með  túlk): 
»Þó  eruð  þið  heimskir  menn,  Arabar;  þeim  sem  þið  elskið 
og  tignið  mest  fleygið  þið  niður  í  jörðina,  að  maðkar  eti 
þá,  en  við  brennum  þá  á  svipstundu,  svo  að  þeir  tafar- 
laust  fari  til  »paradísar«  (þ.  e.  Valhallar).«  Þetta  eru  all- 
merk  orð  til  skýríngar  (V.Thomsen:  Ryska  rik.  grl.  40— 44). 

Nokkuð  annað  en  þó  náskylt  blótum  var  frjett;  orðið 
merkir  spurníng,  þ.  e.  spurníng  til  goðanna  um  eitthvað 
ókomið;  en  svo  var  orðið  haft,  hvort  sem  spurníngin  fór 
fram  í  hofi  eða  annarstaðar,  t.  d.  á  víðavangi.  Samfara 
þessum  frjettum  eða  vjefrjettum  voru  líka  auðvitað  framin 
blót,  sbr.  söguna  um  Hákon  jarl  í  Gautlandi,  er  hann  var 
á  heimleið  landveg  (Hkr.  I,  303):  »þá  gerði  hann  blót 
mikit;  þá  kómu  þar  fljúgandi  hrafnar  tveir  ok  gullu  hátt; 
þá  þykkisk  jarl  vita,  at  Óðinn  hefir  þegit  blótit,  ok  þá 
mun  jarl  hafa  dagráð  til  at  berjask«,  ok  þetta  kallar 
Einarr  skálaglamm  »at  ganga  til  fréttar«.  Frjett  var  og 
gerð  með  því  að  »fella  blótspán«;  Víkarr  »feldi  blótspán 
til  byrjar,  ok  fell  svá,  at  Óðinn  vildi  þiggja  mann  at 
hlutfalli  at  hanga  ór  hernum«.  Sbr.  Hym.  1:  »Hristu  teina 
ok  á  hlaut  sáu«. 

Ennfremur  voru  útisetur  karlmanna  og  kvenna  um 
jólaleytið  á  krossvegum  frjettir,  en  vjer  vitum  annars 
ekkert  um,  hvernig  þær  voru  framdar. 


—  123  — 


19.  gr.  Hjátrú. 

Dýrkun  goðanna  og  álfanna  (þ.  e.  forfeðradýrkunin) 
var  byggð  á  hinni  almennu  þjóðartrú.  En  þar  að  auk 
dýrkuðu  menn  mart  annað  og  aðrar  verur,  er  menn  svo 
að  segja  bjuggu  sjer  til  sjálfir,  og  var  það  alt  einstakra 
manna  átrúnaður.  í  Gulaþíngs  kristinrjetti  er  bannað  að 
trúa  á  heiðni  og  galdra  og  gjörnínga,  en  þar  að  auk  er 
tilnefnt  landvættir,  lundar,  haugar  eða  fossar,  er  eigi  megi 
trúa  á  (Ngl.  II,  308),  og  í  sögu  um  Ólaf  helga  er  sagt, 
að  hann  hati  brotið  niður  blótskapar  skrímsl,  bæði  hamra 
og  hörga,  skóga,  vötn  og  trje  og  öll  önnur  blót  (Flat.  III, 
246);  í  Grágásar  kristinrjetti  er  bannað  að  blóta  heiðnar 
vættir,  fara  með  fjölkýngi  og  fara  með  steina  eða  magna 
þá  til  þess  að  binda  á  menn  eða  á  fé  manna  (sbr.  vísu 
Steinars:  »hafðak  aldri  |  hosu  mosrauða  |  batk  aldri  mér  | 
belg  at  halsi  |  urtafullan«;  þetta  eru  verndargripir).  En  það, 
sem  hjer  kemur  til  greina,  er  trú  á  vættir  í  steinum  eða 
fossum  og  þvílíkt.  Koðrán  á  Giljá  trúði  á  ármann  (þ.  e. 
hjálparmann)  í  steini  á  bæ  sínum  og  blótaði  steininn 
(Kristn.);  hjer  getur  ekki  verið  að  tala  um  neina  for- 
feðratrú.  Kunnug  er  sagan  (Eyrb.)  um  Helgafell;  Þórólfr 
hafði  svo  mikinn  átrúnað  á  því,  að  þángað  skyldi  enginn 
óþveginn  líta  og  engu  skyldi  á  fellinu  tortíma,  og  hann 
trúði  því,  að  þángað  færi  hann,  er  hann  dæi,  og  aðrir 
þarlendir  frændur  hans.  Nefndir  eru  »hvítir  helgir  steinar«, 
er  eiðar  voru  unnir  við  (Guðr.  III),  og  hafa  þesskonar 
steinar  fundist.  Þorsteinn  rauðnefr  var  blótmaður  mikill 
og  blótaði  fossinn,  sem  hann  bjó  við  (í  Fiská),  og  skyldi 
bera  leifar  allar  í  fossinn  (sem  gjöf  handa  goðdómnum  eða 
fossinum  sem  guðdómi),  og  nóttina  sem  hann  dó  rak  allan 
sauðfjenað  hans  í  fossinn.  Hjer  er  þá  trú  einstaks  manns 
á  vatn  eða  vatnsguðveru. 

Eins  voru  og  sjerstakar  átrúnaðarverur  fyrir  einstakar 
ættir,  svo  sem  Þorgerðr  hörgabrúðr  fyrir  Háleygjajarla  (Há- 
kon  jarl).  Henni  fórnaði  Hákon  syni  sínum. 


—  124  - 


20.  gr.  Jötnar,  hrímþursar,  bergrisar. 

Þess  hefur  áður  verið  getið,  hver  uppruni  jötna  var. 
Sjálft  orðið  jötunn  merkir  »sá  sern  etur  (er  gráðugur)«, 
og  halda  sumir,  að  nafnið  eigi  eiginlega  við  dauðann  eða 
persónugjörvíng(a)  hans,  er  eti  þá  sem  deyja,  og  Jötun- 
heimar  —  er  áður  hefir  verið  um  rætt  —  sje  upphaflega 
dánarríki.  En  þessar  hugmyndir,  ef  þær  eru  upprunalegar, 
eru  að  mestu  eða  öllu  horfnar  í  þeim  kvæðum  og  heim- 
ildum,  er  vjer  höfum.  I  þeim  eru  jötnar  kyn  út  af  fyrir 
sig,  og,  sem  áður  er  sýnt,  aðalfjandlið  goða  og  manna. 

Svo  er  að  sjá  sem  tvö  sjeu  kyn  jötna,  hrímþursar 
eða  þursar,  þeir  er  komnir  eru  frá  Ymi,  og  bergrisar.  Um 
bergrisa  er  lítið  sagt,  og  fáum  vjer  engar  glöggar  lýsíngar 
á  þeim  í  fornum  heimildum.  í  fornkvæðum  eru  þeir  að- 
eins  nefndir  í  Gróttasöng  9,  og  segjast  jötunmeyjarnar 
vera  bergrisaættar.  Gerður  Gymisdóttir  var  bergrisaættar, 
og  borgarsmiðurinn  er  sagður  bergrisi.  Jötun  sá,  er  mætti 
finninum  á  suðurströnd  íslands,  var  bergrisi  (Hkr.  I,  317); 
en  auðvitað  hafa  þeir  verið  náskyldir  jötnum;  þeir  eru 
skoðaðir  sem  fjandmenn  goðanna  (Snorri)  og  ekki  síður 
drepnir  af  Þór  en  þursar.  Sjálft  orðið  risi  er  aldrei  haft 
—  nema  á  einum  stað  (Gróttas.  12  og  ef  til  vill  í  Þórs- 
drápu)  —  í  fornkvæðum;  það  er  talið  komið  af  orðstofni 
er  merkir  »karlmannlegur,  sterkur«. 

Hrímþursar  eða  þursar  eru,  sem  sagt  var,  íbúar 
Jötunheima.  Þurs  merkir  »sá  sem  fer  með  hávaða,  skark- 
ala«  (sbr.  Ymis-nafnið  og  fleiri  jötunnöfn).  Þeir  eru  hinir 
eilífu  fjendur  goða  og  manna,  sem  ekki  hugsa  um  annað 
en  sæta  færi  til  að  tortíma  og  skaða.  Ekki  mynda  þeir 
eitt  ríki,  heldur  eru  nefndir  ýmsir  jötnahöfðíngjar  (eða 
konúngar)  svo  sem  Þrymr,  »þursa  dróttinn«  (Þrymskv.), 
Geirroðr  í  Geirroðargörðum,  Hrungnir  á  Grjótúnagörðum, 
Þjazi  í  Þrymheimi  (þrymr  =  hávaði)  og  bræður  hans 
Gangr  og  Iði;  um  þá  bræður  er  sagt,  að  þeir  hafi  erft 
gull  mikið  eftir  föður  þeirra  og  hafi  þeir  skift  gullinu 


—  125  — 


svo,  að  þeir  tóku  hver  munnfylli  sína,  hverja  eftir  aðra, 
uns  öllu  var  skift;  þetta  er  þó  misskilníngur  (Snorra); 
rjettara  er,  að  þeir  höfðu  þann  eiginlegleika  að  þeir 
»mæltu  gulli«  (ekki  »mældu  gull«)  eins  og  stúlkan  í 
ævintýrinu,  sem  feldi  gullpeníng  af  munni  sjer  með 
hverju  orði  sem  hún  talaði.  Svo  er  Hymir,  jötuninn  með 
hinn  mikla  ölketil,  og  Suttungr.  Ennfremur  Vafþrúðnir, 
er  Óðinn  heimsótti,  og  fleiri.  í  fararbroddi  við  ragnarök 
er  Hrymr,  en  hans  nafn  merkir  ekki  annað  en  hrumleik 
jötnakynsins  í  veraldarlok  (táknunarnafn). 

Jötnar  lifa  sem  menn  og  aðrar  verur  í  hjónabandi 
og  eiga  börn  og  buru.  Flestir  eru  þeir  hugsaðir  leiðir  og 
ljótir  og  ferlegir  að  mörgu;  þeir  hafa  oft  fleiri  höfuð  en 
eitt  (þríhöfðaður  þurs,  Skírn.  31;  sexhöfðaður  var  son 
Ymis,  Vafþr.  33),  eða  höfuðið  var  úr  steini  (Hrungnir), 
sbr.  nöfn  þeirra.  Jötunkonurnar,  gýgjarnar,  eru  enn  Ijót- 
ari  og  ferlegri,  ef  verða  má;  um  eina  (konu  Hymis)  er 
sagt  að  hún  hafi  haft  900  höfða,  og  er  ekki  vel  hægt  að 
hugsa  sjer  annað  eins  ferlíki.  Ymsar  eru  þó  fagrar,  Ijósar 
og  bjartar,  með  gullnu  hári  osfrv.,  og  verða  friðlur  goð- 
anna  og  konur  (Gerður,  Gríður,  dóttir  Hymis,  Skaði).  Alt 
er  þetta  fólk  stórvaxið  og  kraftamikið  (sbr.  tröllaukinn, 
tröll  að  vexti,  en  tröll  er  sameigið  nafn  og  merkir  að 
menn  halda  sama  sem  orðið  þurs),  ilt  viðfángs;  þegar 
það  er  reitt,  er  það  »í  jötunmóði«.  Sjón  þeirra  er  svo 
hvöss  að  súlur  bresta  fyrir.  Þegar  einhverjum  var  alls 
ills  óskað,  var  ekkert  verra  til  en  að  óska  honum  í  jötna 
hendur  (»eigi  hann  jötnar«,  »tröll  hafi,  taki  .  .  .«). 

Nöfn  þeirra  eru  mörg  skýrandi  útlit  þeirra  og  eigin- 
legleika  (þau  voru  ekki  höfð  í  kenníngum  nema  til  háðs); 
t.  d.  Surtr,  Svartr,  Alsvartr,  Ámr  (=  svartur),  Svarthöfði, 
Skalli,  Granlangr,  Kaldgrani,  Víðblindi,  Þistilbarði  (af 
skeggi),  Rangbeinn,  Hvalr  (=  ferlíkislegur),  Aurnir  (af 
aur),  Leiði  (=  leiður  útlits),  Öskruðr  (af  að  öskra),  sbr. 
Glaumarr  (hávaðasamur);  Dumbr  =  Stúmi  (mótsetníng); 
Hástigi,  Stígandi,  Ganglati;  Óglaðnir;  Beli  (=  öskrandi 
eða  með  mikinn  maga?);  kraft  og  fjandskap  merkja  þessi: 


—  126  — 


Harðgreipr,  Harðverkr,  Víðgrípr,  Þrívaldi,  Þrúðgelmir; 
Bölþorn,  Fárbauti,  ími,  Hrekkmímir,  Hrauðnir,  Önduðr 
(af  and  =  móti),  Hrossþjófr.  Enn  ljótari  hugmynd  sýna 
nöfn  gýgjanna:  Áma,  Ámgerðr,  Gríma,  Hæra,  Hengjan- 
kjapta,  Munnharpa  (með  herptum  munni),  Grottintanna, 
Leirvör,  Loðinfingra,  Þurbörð,  Öflugbarða,  Þurbörð,  Bak- 
rauf,  Rifingaíla,  Skríkja,  Kráka  (skrækjandi  sem  kráka 
eða  svört?);  Ljóta,  Gneip,  Keila,  Hrúga,  Hyrrokjdn;  af 
hávaða  og  ofsa  eru  þessi  nöfn:  Geysa,  Gjálp,  Glumra, 
Járnglumra;  kraft  og  fjandskap  merkja:  Greip,  Harðgreip; 
Gletta,  Angrboða,  Atla,  Forað,  íma,  ímgerðr,  Búseyra; 
fallegri  nöfn  eru:  Fjölvör,  Varðrún,  Sveipinfalda,  Gunnlöð. 
Hjer  til  svara  lýsíngarorð  sem  ámáttigr,  baldinn,  solginn 
(=  gráðugur);  nágráðug,  ámáttig,  ötul. 

Bústaðir  jötna  eru  hamrar  og  hellar,  einkum  í  hin- 
um  ýngri  sögnum  í  Fornaldarsögunum ;  en  annars  hafa 
þeir  og  verið  hugsaðir  búandi  í  »görðum«,  líkt  og  goð 
og  menn. 

Jötnar  eru  alment  heldur  heimskir  og  láta  auðveld- 
lega  ginnast  (sbr.  Þrym)  og  gæta  ekki  að  sjer;  þeir  eru 
ekki  spakir,  djúpvitrir  eða  djúpthugsandi,  en  þó  eru  þeir 
eða  geta  þeir  verið  »fróðir«  eða,  sem  kallað  er,  hundvísir 
(=  nijög  vísir,  hund  =  hund  í  hundrað),  þ.  e.  þeir  vita 
mikið,  og  kemur  það  af  því  að  þeir  eru  svo  gamlir,  hafa 
lifað  svo  mart  og  mikið;  svo  er  t.  d.  Vafþrúðnir  (í  Vaf- 
þrúðnismálum)  og  Hyndla  (í  Hyndluljóðum).  Andspænis 
hinum  djúpvitra  og  kænskumikla  Óðni  geta  þeir  ekki 
staðið  sig;  hann  verður  þeim  yfirsterkari;  þeir  eru  hvorki 
andríkir  nje  liðugir  í  snúníngum. 

Merkilegt  er,  hvað  þeir  eiga  mikið  af  kostgripum  og 
dýrum  eignum.  Suttungr  á  skáldamjöðinn,  sem  reyndar 
er  upphaflega  dvergasmíði,  en  Óðinn  hætti  höfði  sínu  til 
að  ná  frá  honum;  þeir  mega  helst  ekkert  hafa  eða  eiga, 
sem  veitir  þeim  yfirburði  yfir  Óðin  og  goðin.  Frá  þeim 
er  alsnægtakvörnin  Grotti  komin,  sem  malar  gull,  en  líka 
alt  ilt  eftir  því  sem  óskað  er.  Hymir  á  ketilinn  mikla  og 
enn  íleiri  og  þar  að  auki  dýrindiskálk.  Þeir  eru  auðugir 


—  127  — 


vel,  sbr.  Þjaza  og  þá  bræður,  Gerður  segist  hafa  nóg  gull 
í  görðum  föður  síns,  Hymir  og  Þrymr  eiga  fjölda  naut- 
gripa;  um  bjórsal  jötuns  er  talað  (Völuspá). 

Stundum  er  talað  um  jötna  í  dýralíkjum;  svo  eru 
einkum  úlfarnir  Skoll  og  Hati  Hróðvitnissonr  og  Fenrir 
fyrst  og  fremst  (=  Hróðvitnir);  hann  á  marga  úlfa  við 
gýgi  í  Járnviði  austur;  svo  er  og  Mánagarmr;  Hræsvelgr 
er  vindjötuninn;  miðgarðsormurinn  er  og  jötunn  í  orms- 
líki.  Jötunmeyjar  geta  og  hafst  við  —  í  hvalslíki?  —  í 
sjónum  og  gert  skaða  á  skipum,  svo  sem  Hrímgerðr  og 
móðir  hennar  (Helgakv.  Hjörv.).  Af  sögninni  um  hana 
sjest,  að  sólskinið  hefur  haft  sömu  áhrif  á  jötna  sem 
dverga,  gerir  þá  að  steini,  en  annars  er  þess  ekki  oft 
getið  og  er  líklega  allúng  trú. 

I  Alvíssmálum  eru  tilfærð  orð  úr  máli  jötna:  ígræn 
(==  jörð),  uppheimur,  skyndir  (=  máni),  eygló,  úrván, 
æpir,  ofhlý  (=  logn;  þeir  kunna  best  við  storm  og 
kulda),  álheimur,  frekr  (=  eldur),  eldi  (viður,  ekki  til 
annars  en  brenna),  óljós  (=  nótt),  æti,  hreinalögr  (=  öl); 
öll  þessi  nöfn,  nema  hið  síðasta,  lýsa  fremur  lágu  tiifinn- 
íngastigi  og  gremju  yfir  því  sem  fagurt  er  og  Ijúft  í  nátt- 
úrunni,  og  eru  þeir  að  því  leyti  álfum  andstæðir.  —  Rúnin 
f>  heitir  þurs  og  er  höfð  til  meins  (»þurs  ríst  ek  þér«, 
sagði  Skírnir). 

Sú  jötnatrú  og  hugmyndir  um  þá,  er  hjer  hafa 
tíndar  verið,  eru  auðsjáanlega  til  orðnar  í  hrjóstrugu 
fjallalandi,  þar  sem  þokan  á  fjöllunum  gerir  alt  svo 
tröllslegt,  hrikalegt  og  stórkostlegt;  þessi  jötnatrú  er  ekki 
samnorræn,  hvorki  sænsk  nje  dönsk,  heldur  eingöngu 
norsk(-íslensk).  Þó  hefur  trú  á  þesskonar  verur  (jötna) 
líka  átt  sjer  stað  í  Svíþjóð  og  Danmörk,  en  þá  með 
nokkuð  öðru  móti. 


21.  gr.  Dvergar. 


Sú  tegund  af  verum,  er  dvergar  nefnast,  er  efalaust 
sú,  er  menn  hafa  svo  að  segja  Ijósastar  hugmyndir  um. 
Sjálft  orðið  dvergur  (sbr.  durgur  =  lítt  mentaður  maður 
og  ófínn  og  luralega  til  fara;  þar  af  dyrgja)  er  óljóst  að 
uppruna;  setja  flestir  það  í  samband  við  orðrót,  er  merkir 
að  »viila  sjónir,  leika  á«,  en  það  kemur  ekki  sjerlega  vel 
heim  við  norrænar  hugmyndir  um  þessar  verur.  í  inn- 
skotskafla  í  Völuspá  er  sagt  frá  uppruna  dverga;  goðin 
eru  látin  ráðgast  um,  hvort  þau  eigi  að  skapa  dverga  ór 
blóði  Brimis  (=  Ymis)  og  leggjum  Bláins  (=  Ymis); 
Snorri  segir,  að  þeir  haíi  verið  í  holdi  Ymis  sem  maðkar, 
en  fengið  líf  og  skapnað  fyrir  atkvæði  goðanna.  Móð- 
sognir  og  Durinn  eru  taldir  mæstir;  svo  eru  nöfn  þeirra 
talin  í  vísunum.  Ennfremur  er  þar  getið  sjerstakrar  dverga- 
ættar  (ættar  Lofars),  er  sótti  Aurvanga  sjöt  frá  Salarsteini, 
og  nefndir  enn  aðrir  með  nafni,  en  hvað  hjer  sje  átt  við, 
er  alls  óvíst.  Þeir  hafa  mannsliki,  en  eru  harðla  smá- 
vaxnir,  klofstuttir  og  digrir  og  ekki  fríðir.  Eflaust  eru 
þeir  hinir  sömu,  sem  Snorri  nefnir  Svartálfa  í  Svartálfa- 
heimi,  og  mætti  þar  af  ráða,  að  þeir  væru  í  ætt  við  álfa 
og  hugmyndin  um  þá  væri  eins  til  komin,  þ.  e.  að  dvergar 
væru  andir  dauðra  manna  (forfeðra),  en  það  er  sjálfsagt 
ekki  rjett.  Dvergar  eru  þjóðhagar,  ágætir  smiðir  á  allan 
málm  og  eiga  alsnægtir  af  gulli  og  gersemum.  Mjög  oft 
að  fornu  hefur  fundist  í  jörðu  ákaflega  mikið  af  gulli  og 
málmi  (jarðfje)  og  gersemum  —  t.  d.  í  Danmörku  á  víð- 
um  vángi  og  í  jörðu,  sem  kunnugt  er  — ;  svo  og  var  járn 
unnið  úr  málmefni  (rauða);  alt  þetta  vakti  og  skapaði  þá 
hugmynd,  að  þessir  gripir  og  gull  væri  smíð  og  eign  vera, 
er  byggju  í  jörðu,  undir  steinum,  sbr.  Alvís;  »ák  und 
steini  stað«  (einmitt  undir  steinum  finnast  oft  slíkir  munir) 
og  tíðast  í  steinum.  Þar  af  verður  skiljanleg  sköpun  þeirra 
i  eða  af  holdi  Ymis. 


—  129  — 


Þeir  eiga  allsnægtir  af  gulli;  svo  var  um  Andvara, 
er  Loki  þröngvaði  til  að  láta  af  hendi  alt  sitt  gull;  hann 
bað  um  að  mega  halda  einum  hríng  eftir,  því  að  þá  gæti 
hann  æxlað  sjer  nýtt  gull,  en  Loki  tók  hann  af  honum, 
og  þá  lagði  Andvari  bölvunina  á  alt  gullið  og  hrínginn; 
dvergar  eiga  sama  andlega  kraft  sem  ákvæðaskáldin,  að 
orð  þeirra  og  óskir  verða  að  áhrínsorðum.  Margar  ýngri 
sögur  eru  til  um  auðæfi  dverga,  t.  d.  í  Fornaldarsögunum. 

Þeir  eru  sem  sagt  var  hinir  ágætustu  smiðir,  einkum 
vopnasmiðir  (vopn  hafa  fundist  í  jörðu  hundruðum),  og 
eru  dvergasmíðar  bestar,  en  oft  fylgja  þeim  annmarkar, 
]>eir  sömu  sem  gullinu,  álög  (níðíngsverk  unnin  með  sverð- 
inu,  ef  dvergnum  hafði  verið  nauðugt  að  smíða  það);  svo 
var  um  Tyrfing  (Herv.),  Dáinsleif  (nafnið  merkir  leif  dá- 
ins  manns,  sverð  fundið  í  jörðu),  sem  Högni  átti.  Til  þess 
að  fá  dverginn  á  vald  sitt,  varð  ætíð  að  komast  milli 
hans  og  steinsins,  er  hann  bjó  í.  Samkvæmt  þessu  var 
það  ekki  nema  sjálfsagt,  að  dvergar  hefðu  smíðað  alla 
þá  kynja-  og  kostagripi,  er  guðirnir  áttu  eða  vildu  láta 
smíða,  Gungnir  Oðins,  hamar  Þórs,  hríngurinn  Draupnir, 
Sifjarhaddur,  göltur  Freys  og  göltur  Freyju  (sem  Hyndl. 
segja),  fjöturinn  Gleipnir  og  skipið  Skíðblaðnir.  Merki- 
legra  er,  að  eftir  sögn  Snorra  eru  það  dvergar  tveir  — 
Fjalarr  og  Galarr  — ,  sem  eru  »smiðir«  skáldamjaðarins, 
sem  þeir  svo  verða  að  láta  af  hendi  við  Suttúng  í  föður- 
bætur.  Líklega  er  þetta  einhver  ýngri  sögn,  og  engar  eru 
til  kenníngar  á  skáldskap  (kvæði),  er  nefni  mjöðinn 
»smíð«  (eða  eitthvert  samnefni)  dverga.  Hvernig  sem  það 
er,  eru  dvergar  taldir  fremur  vel  gefnir  og  vitrir.  Þjóðreri 
(=  sá  sem  setur  menn  í  hreifíng  og  veitir  kraft)  nefnir 
Óðinn  (Hávam.  161)  dverg,  er  hafi  »fyr  Dellings  durum« 
(þ.  e.  fyrir  sólarupprás)  galað  ásum  aíl,  álfum  frama, 
hyggju  Hroptatý.  Reyndar  er  alt  þetta  víst  ekki  annað  en 
táknun  (symbolik),  en  hún  sýnir  þó,  hvert  álit  var  á 
dvergum  fyrir  andlega  atgjörvi.  Sömuleiðis  er  Dvalni  kend 
rúnaþekkíng  (Hávam.  143).  Þar  til  svara  og  nöfn  sem 
Fjölsviðr,  Ráðsviðr,  Þróinn,  Þrór,  og  Alvíss.  Þessi  dvergur 

Finnur  Jónsson:  Goðafræði.  9 


—  130  — 


gerði,  sem  áður  er  getið,  kröfu  til  dóttur  Þórs  og  kom 
upp  undan  steini  sínum  um  nótt.  Þórr  Ijet  hann  svo 
segja  sjer  nöfn  á  ýmsum  hlutum  í  hverjum  heimi,  og 
dró  svo  stundirnar  þángað  til  sól  rann  og  dverginn 
dagaði  uppi  og  varð  hann  að  steini.  Því  er  sól  kölluð 
»leika  Dvalins«  (eða  dverga);  þeim  er  varið  sem  tröllum, 
að  þeir,  sem  altaf  búa  í  jörðu  niðri,  þola  ekki  ljósið; 
ýmsar  kletta-  og  steinmyndir,  er  líktust  dvergum,  ollu 
líka  þessum  steingjörvíngshugmyndum.  Alvís  dvergur  var 
mjög  fróður,  en  hann  var  ekki  svo  vitur  sem  skyldi  eða 
aðgætinn;  hann  var  að  útliti  fölur  (»fölr  um  nasar«); 
hann  er  fyrst  stæltur  og  æði  mannborlegur,  en  svo  linast 
hann  og  verður  allauðmjúkur,  og  er  þar  víst  sýnd  oss 
almenn  lyndiseinkunn  dverga. 

Nöfn  dverga  eru  velflest  torskilin,  t.  d.  Bömburr, 
Nóri  osfrv.;  önnur  eru  auðvitað  auðskilin  í  sjálfu  sjer, 
svo  sem  Andvari,  Alþjófr,  Dagfinnr,  Eikinskjaldi,  Fund- 
inn,  Haugspori  osfrv.,  en  þau  veita  enga  sjerstaka  skýr- 
íngu  á  eðli  og  útliti  dverga.  Bæði  Ingi  og  Álfr  og  Gand- 
álfr1)  eru  talin  dverganöfn;  Fjalarr  og  Galarr  eru  alkunnir 
af  mjaðar-sögunni  (Fj.  =  fjölvitur,  G.  =  sá  sem  gelur, 
sýngur);  Ginnarr  =  sá  sem  ginnir  sýnir,  að  sá  hefur  þótt 
kænn  eða  slóttugur,  en  ekki  kemur  sá  eiginlegleiki  mikið 
fram  í  kvæðum  vorum  og  sögum;  þar  á  móti  eru  líkar 
verur  hjá  Dönum  og  Þjóðverjum  oft  smáslægvitrar  og 
stríðnar.  Um  átta-dvergana,  sem  bera  heiminn,  hefur  áður 
verið  talað. 

I  Alvísmálum  eru  orð  úr  máli  dverga:  drjúpansalr 
(=  himinn),  skin  (=  máni),  Dvalins  leika  (=  sól),  draum- 
njörun  (=  nótt)  osfrv.,  en  lítið  er  á  þeim  að  græða. 

Bergmál  var  að  fornu  nefnt  dvergmáli. 

f  þjóðtrúnni  voru  enn  fleiri  verur,  er  menn  trúðu  að 
væru  til  án  þess  að  trúa  á  þær  eða  tilbiðja  þær,  sumar 


*)  Að  álfum  og  dvergum  haíi  stundum  verið  slengt  saman  sjest  af  því, 
að  Vöhindur,  hinn  mikli  smiður,  er  nefndur  vísi  eða  ljóði  álfa,  og  verður  það 
valla  skilið  öðruvísi  en  dverga. 


—  131  — 


illar,  t.  d.  nykurinn  í  vötnum,  maran,  er  trað  fólk  í  svefni, 
stundum  til  dauðs,  og  ýmsar  aðrar  vættir  (sbr.  illvætti). 
Einstöku  menn  bjuggu  sjer  til  sjerstakan  átrúnað,  t.  d. 
fólkið  sem  gerði  völsa  að  guði  og  tignaði  hann  (Völsa- 
þáttr).  »Matblót«  og  »leirblót«  (blót  =  goðamyndir)  eru 
nefndar  í  fornlögum  Norðmanna.  Annars  kyns  eru  verur, 
er  menn  trúðu  að  riðu  í  loftinu  og  kallaðar  voru  kveld- 
riðar  eða  myrkriðar  eða  túnriður;  það  voru  menskar 
konur,  galdrakellíngar,  er  riðu  á  stöfum  sínum;  þeir  hjetu 
gandar,  og  því  voru  það  gandreiðir  kallaðar.  En  með 
þeim  hverfum  vjer  yfir  í  galdratrúna  og  alt  sem  þar  til 
heyrir,  en  það  er  ekki  þáttur  í  norrænni  goðafræði  heldur 
almennri  menníngarfræði.  A  takmörkunum  er  og  trúin  á 
fylgjur,  sem  kallaðar  voru.  Nafnið  sýnir,  að  hjer  er  um 
verur  (ímyndaðar)  að  ræða,  sem  fylgdu  manni;  sbr.  hina 
alkunnu  trú  um  aðsókn  og  það  að  menn  sjá  svipi  manna, 
áður  en  þeir  koma.  Þessar  fylgjur  eru  ekki  andar  eða 
forfeðra-  og  frændasálir,  heldur  manns  eigin  sál  eða  vera, 
ef  svo  mætti  kalla,  mannsins  annað  »jeg«,  ósýnileg  vera, 
sem  oft  var  hugsuð  í  dýrs  líki,  og  á  þá  dýrið  að  merkja 
eiginlegleika  mannsins;  bjarndýr  var  fylgja  hrausts  manns 
og  heiðarlegs  (sem  Gunnars  á  Hlíðarenda),  refur  eða  ref- 
keila  manns,  sem  var  lævís  og  svikull  osfrv.  Þetta  voru 
hinar  eiginlegu  fylgjur,  og  má  telja  þær  sem  verndaranda. 
Stundum  voru  þær  kynfylgjur  og  í  kvennlíki,  svo  sem 
fylgja  Hallfreðar;  þegar  þær  gerðu  sig  sýnilegar,  vissi  það 
á  feigð  mannsins.  Þegar  Hallfreður  var  að  bana  kominn, 
birtist  fylgja  hans  og  bauðst  til  að  fylgja  Þorvaldi  bróður 
hans,  en  hann  vildi  ekki  taka  við  henni;  þá  bauð  hún 
sig  Hallfreði  únga,  og  hann  þá  hana  —  og  þá  varð  hún 
ósýnileg.  Líkt  er  sagt  um  Víga-Glúm,  að  hann  tók  móti 
kynfylgju  sinni  í  draumi;  það  var  fylgja  Vigfúss  á  Voss, 
móðurföður  hans.  Þessar  fylgjur  hjetu  og  hamíngjur.  Auð- 
vitað  gela  kynfylgjur  orðið  margar,  eins  og  hin  merkilega 
saga  um  Þiðranda  Síðuhallsson  sýnir. 


9* 


—  132  — 


22.  gr.  Hel. 

Sem  áður  er  getið  var  meðferð  á  líkum  mismun- 
andi;  á  steinöld  voru  líkin  grafin,  á  eiröld  brend,  svo 
aftur  grafin  og  jafnhliða  því  brend  lengi  fram  eftir  að 
minsta  kosti  í  Noregi.  En  hvort  sem  heldur  var,  kom 
hinn  dauði  maður  í  jörðina,  því  askan  var  líka  —  alloft- 
ast  —  látin  niður  í  jörðina  eða  í  hauga  í  krukkum.  Eðli- 
legt  var  það  því,  að  menn  færu  að  hugsa  sjer  dáinna  manna 
verustað  sem  ríki  niðri  í  jörðunni  eða  í  haugum,  og  að 
andir  manna  hjeldu  þar  áfram  lífi  sínu.  Trúin  á  líf 
manna  eftir  dauðann  eða  sálnanna  er  inngróin  öllum 
þjóðum,  .og  var  hún  ekki  síst  vakin  og  efld  af  draum- 
unum;  menn  dreymdi  dána  frændur,  sáu  þá  leika  ljósum 
logum,  og  var  því  eðlilegt,  að  þeir  tryðu  því,  að  þeir 
hefðu  enn  líf  með  einhverju  móti.  Hið  upphaflega  nafn  á 
þessu  ríki  var  hel,  og  merkir  orðið  ekki  annað  að  upp- 
runa  en  »staður,  þar  sem  maður  er  hulinn«  (rótskylt 
orðinu  að  hylja;  gotn.  halja  er  haft  fyrir  helvíti,  eins  og 
á  þýsku  hölle,  fornensku  hell;  »helvíti«  er  ýngra  orð,  en 
til  í  öllum  germönskum  málum  og  búið  til  til  að  tákna 
hinn  kristilega  refsínga-  og  kvalastað). 

Þegar  fram  liðu  stundir  fóru  menn  að  hjer  sem  annars 
staðar;  alt  var  gert  að  persónum,  og  svo  var  hel  gert  að 
Hel,  þeirri  veru,  sem  ríkti  í  þessu  dánarríki,  andaríki. 
Síðar,  þegar  Oðinstrúin  var  orðin  rótgróin,  var  Valhöll 
sköpuð  með  Einherjum  og  hetjulífinu  þar;  hinar  föllnu 
hetjur  komu  nú  ekki  til  Heljar,  heldur  til  Oðins.  Eins  og 
lífið  í  Valhöll  var  kátt  og  bjart,  svo  varð  lífið  hjá  Hel 
dapurt  og  dimt  —  niðri  í  hinum  dimmu  fylgsnum  jarðar- 
innar.  Sjálf  var  hún  talin  gnúpleit  og  grimmleg,  hálf  svört 
og  hálf  hvít  (Snorri);  sbr.  helblár.  Niflhel  er  sama  sem 
hel  (nifl  ==  myrkur)  og  s.  s.  niflheimur.  I  Vafþr.  43  er 
talað  um  níu  heima  »fyrir  niflhel  neðan«  (þ.  e.  niðri  í 
niflhel),  og  sömu  kenníngar  flytur  Snorri;  þar  verður  að 
vera  átt  við  að  hel  sje  skift  í  9  parta,  en  vjer  vitum  ekki 


—  133  — 


frekar  um  þá  að  greina.  Ríki  Heljar  var  hugsað  í  norðri 
(sbr.  að  fara  norður  og  niður);  leiðin  þángað  var  hel- 
vegur  og  helskór  bundnir  á  fætur  þeim,  sem  hann  áttu 
að  fara.  Er  þá  yfir  á  að  fara  á  brú  (Gjallar-brú).  I  þessu 
ríki  (einn  partur  þess)  eru  víst  Nástrandir,  þar  sem  stór-' 
glæpamenn,  meinsærismenn1),  morðvargar  og  konuglepj- 
endur,  vaða  þúnga  strauma,  og  er  einn  þeirra  nefndur, 
Vaðgelmir  (Reginsmál  4);  það  er  refsíngastaður,  salur 
mikill  og  vita  dyr  til  norðurs,  móti  myrkri  og  kulda; 
eitrdropar  (ískaldir  dropar)  falla  inn  um  Ijórann  og  sal- 
urinn  er  undinn  orma  hryggjum.  Og  þar  er  víst  Hver- 
gelmir  og  Níðhöggur,  er  sýgur  náina  (Völuspá  37 — 38). 
Leið  til  Heljar  liggur  um  Gnipahelli,  og  er  þar  hundur- 
inn  Garmr  bundinn  sem  vörður  (sbr.  stefið  í  Völus.;  og 
Baldrs  dr.  2).  Hei  á  sjer  hávan  sal  með  grind  fyrir:  hel- 
grind,  nágrindr  (Lokas.  63;  Baldrs  dr.  s.  st.:  »hann  kom 
at  háu  |  Heljar  ranni«;  sbr.  hásalir  Heljar  hjá  Egli).  A 
síðari  tímum  hefur  verið  sköpuð  nákvæm  lýsíng  á  bú- 
staðnum  og  fyrirkomulaginu,  svo  og  þjónum  Heljar,  og 
er  það  alt  fremur  ógeðfeit  og  dimt;  salurinn  heitir  Elj- 
úðnir  (rakur  af  jeljum),  diskur  Húngur,  knífur  Sultur, 
þröskuldurinn  Fallandaforað  eða  Brotaböl,  sængin  Kör, 
sængurtjöldin  Blíkjandaböl,  þrællinn  Ganglati  og  ambáttin 
Ganglöt,  akurinn  hnipinn  osfrv.  (Snorri  og  orðalisti  í  748), 
en  þetta  er  alt  mjög  úngt;  þar  er  sótrauður  hani  (Völus. 
42).  Áður  hefur  þess  verið  getið,  að  Hel  er  sett  í  ættar- 
samband  við  Loka,  gerð  að  dóttur  hans;  en  það  varð 
fyrst  eftir  að  hún  varð  að  vondri,  grimmlegri  veru. 

I  Alvíssmálum  eru  nefnd  orð,  er  sje  sjerstaklega 
höfð  »í  heljucc  »hverfanda  hvék  (=  máni),  »hjálmr  hul- 
iðs«  (=  ský),  »hviðuðr«  (=  vindur),  »hröðuðr«  (=  eldur), 
»hnipinn«  (=  bygg)  og  svo  »mjöðr«  (og  er  það  merki- 
legt);  og  er  lítið  af  þessum  orðum  að  ráða,  nema  helst 
af  »hnipinn«;  hjá  Hei  er  ekki  neinn  gróður. 


*)  Meinsæri  er  og  talið  með  verstu  glæpum  í  Bjólfskvæði  2739. 


—  134  — 


Oft  er  óvíst,  hvort  orðatiltækin  »í  helju,  til  heljar« 
og  þvíumlíkt  sje  að  skilja  persónulega  eða  ekki;  líklegra 
er  þó,  að  orðin  merki  ekki  hel  sem  persónu. 

Þess  var  áður  getið,  að  Rán  veiðir  í  net  sitt  sæ- 
dauða  menn;  eftir  Snorra  komu  til  Heljar  ellidauðir 
menn  og  sóttdauðir;  en  í  kvæðum  og  öðrum  heimildum 
kemur  fram  allmikill  ruglíngur  og  sambland,  og  hafa  víst 
aldrei  verið  fastar  skoðanir  um  það,  hvert  menn  kæmu 
eftir  dauðann;  gamalt  og  nýtt  blandaðist  saman,  og  hið 
gamla  hjelst  altaf  við  hliðina  á  því  n}Tja,  og  svo  komu 
loks  kristinna  manna  skoðanir  og  höfðu  sín  áhrif, 


23.  gr.  Ragnarök. 

Vjer  höfum  nú  sjeð,  hvernig  líf  goða  og  manna  var 
samkvæmt  hugmyndum  forfeðra  vorra,  og  litið  yfir  eðli 
og  tilveru  hinna  einstöku  goða  og  vera,  er  menn  trúðu 
að  til  væru.  Það  tímabil,  er  þeir  töldu  núlegan  tíma,  var 
það,  er  leið  og  líða  átti  frá  dauða  Baldurs  til  tortímíngar 
alls  heims.  Það  var  tími  fullur  ófriðar  og  lífsbaráttu,  tími, 
er  hjá  hugsandi  mönnum  gat  vakið  margar  hugrenníngar, 
gert  menn  að  ))heimspekíngum«,  ef  svo  mætti  kalla,  og 
sjerstaklega  vakið  hugsanir  um  lífið,  eðli  þess  og  tilgáng. 
Samvistir  við  aðra  menn,  t.  d.  sunnan  að,  og  kynni  af 
hugmyndum  annara,  er  vel  gátu  náð  á  Norðurlönd  mjög 
snemma,  kristinna  manna  hugmyndir  og  kenníngar  —  alt 
þetta  gat  vel  haft  sín  áhrif  á  ýmsan  hátt.  Líf  einstakl- 
íngsins  hjelt  áfram,  sem  sagt  hefur  verið,  eftir  líkamlegan 
dauða,  hvort  sem  það  nú  var  í  Valhöll  eða  hjá  Hel; 
menn  skoðuðu  lífið  í  Valhöll  með  leik  og  drykk,  glaum 
og  gamni,  sem  nokkurskonar  laun  fyrir  erfiði  og  strit, 
sár  og  bana  (sbr.  orð  Snorra);  eins  og  þessi  tilvera  var 
hugsuð  og  eins  og  öll  goðatrúin  með  dauða  Baldurs  hafði 
gróið  og  myndast,  hlaut  rjett  hugsunaráframhald  að  kom- 
ast  að  þeirri   niðurstöðu,  að  eins  og  líf  einstaklíngsins 


—  135  — 


týndist,  eins  hlyti  að  reka  að  því,  að  allur  heimur  færist, 
en  eins  og  líf  einstaklíngsins  hjeldi  áfram,  eins  myndi 
hefjast  nýtt  heimslíf  aftur  eftir  þá  almennu  tortímíngu. 
Það  sem  hjer  kemur  aftur  til  greina  er  hin  ævagamla 
trú  á  líf,  sífelt  ótortímanlegt  líf,  eilífðar-líf  og  von;  hún 
sýndi  sig  líka  í  trúnni  á  að  menn  gætu  orðið  endurbornir 
til  þessa  jarðneska  lífs.  Svo  gat  rjett  hugsun  komist  að 
þessari  niðurstöðu,  en  vel  má  vera,  að  suðrænar,  kristi- 
legar  hugmyndir  haíi  stutt  þessa  hugsun  og  hjálpað  tii 
að  fullna  hana  og  skýra. 

Ljósast  og  fegurst  birtist  þessi  hugsun  í  Völuspá. 
Höfundur  þessa  kvæðis  er  ekki  bjartsýnn,  er  hann  lýsir 
»nútímanum«  eða  þeim  tíma,  sem  er  næstur  undanfari 
hinnar  algervu  tortímíngar.  Einkum  tekur  hann  fram 
hina  miklu  siðspillíngu,  er  sje  í  heiminum;  nánustu 
skyldmenni  hlífist  ekki  hvað  við  annað,  hin  helgustu 
bönd  sjeu  slitin,  hver  höndin  upp  á  móti  annari:  »Brœðr 
munu  berjask  |  ok  at  bönum  verðask  |  munu  systrungar  | 
sifjum  spilla  |  hart  es  í  heimi  |  hórdómr  mikill  |  mun  engi 
maðr  |  öðrum  þyrma«.  Þessi  sýn  og  lýsíng  á  sjer  eflaust 
orsök  í  viðburðum,  er  höf.  hefur  lifað  og  hafa  haft  sterk 
áhrif  á  lund  manna  og  tilfinníngar.  En  hún  kemur  ekki 
fram  í  öðrum  kvæðum,  og  má  því  vel  vera,  að  hún  hafi 
ekki  verið  almenn  eða  algild.  Þó  er  valla  vafamál,  að 
höf.  hefur  ekki  staðið  einn  uppi  með  hana.  »Ilt  es  á  jörð 
of  orðit«  sagði  Víga-Glúmr  —  reyndar  ekki  með  tilliti  til 
ragnaraka.  Svo  mikið  má  með  vissu  segja,  að  hugmyndin 
um  hina  almennu  tortímíngu  var  algeng  meðal  Norð- 
manna  að  minsta  kosti  og  íslendínga.  Hennar  getur  í 
Eiríksmálum  og  hennar  getur  Eyvindur  (»mun  óbundinn 
|  á  ýta  sjöt  |  fenrisulfr  of  fara«),  auk  þess  sem  hún  er  oft 
nefnd  í  eddukvæðum. 

Þessi  tortímíng  heitir  eiginlegu  nafni  ragna-rök;  þetta 
orð  merkir  í  raun  rjettri  »saga  eða  forlög  goðanna  frá  önd- 
verðu  og  til  loka«  (sbr.  sögnina  rekja,  rakti),  en  sjerstak- 
lega  hefur  það  fest  sig  við  síðasta  þáttinn  í  þessari  sögu; 
sömu  merkíngar  er  tíva  rök  (sbr.  rök  fira)  og  aldar  rök; 


—  136  — 


orðið  kemur  fyrir  í  stefinu  í  Völuspá,  í  Atlamálum,  Baldrs 
draumum.  Svo  kemur  og  einu  sinni  fyrir  ragna  rokr 
(í  Lokasennu);  ef  orðið  er  þar  rjett,  þá  er  auðsjeð,  að 
það  orð  er  nokkuð  gamalt;  Snorri  notar  ætíð  þessa  orð- 
mynd,  og  það  hefur  verið  hún,  sem  var  einhöfð  þá  og 
alla  tíð  síðan. 

Á  undan  ragnarökum  fara  ýmsir  merkilegir  viðburðir 
og  illsvitar,  eftir  því  sem  í  Völuspá  segir;  hún  talar  um  úlfa, 
er  »hin  aldna«  (gýgur)  í  Járnviði  fæði,  og  verði  einn  af 
þeim  sólar  gleypir;  hann  fyllist  af  fjörvi  (lífi,  blóði)  feigra 
manna  og  rjóði  himininn  blóði,  sólskin  hverfi  mörg  sumur; 
í  þessum  orðum  liggur  að  sumrin  sjeu  engin  vetra  í  milli, 
en  margir  vetur  sjeu  einn  samfeldur  lángur  vetur;  það  er 
fimbulveturinn,  sem  um  getur  í  Vafþrúðnismálum  (Snorri 
segir  að  það  sjeu  3  vetur  og  ekkert  sumar  á  milli,  snær 
úr  öllum  áttum,  frost  mikil  og  vindar  hvassir).  Hanagal 
heyrist  bæði  hjá  jötnum,  í  helju  og  hjá  ásum,  og  Garmur 
geyr  fyrir  Gnipahelli  —  alt  þetta  hvetur  til  árvekni  og 
gaumgæfni  — ,  nú  hefur  Heimdallur  fengið  aftur  horn  sitt 
og  biæs  sjálfsagt  hvellar  og  ákafar  en  nokkru  sinni  áður, 
Oðinn  mælir  við  Míms  höfuð  til  að  leita  ráða  og  vissu 
um,  að  nú  fari  ragnarök  í  hönd.  Nú  skelfur  Yggdrasils 
askur  og  ymur,  allar  óvættir,  sem  bundnar  eru,  losna, 
fyrst  og  fremst  úifurinn. 

Sumir  halda  (A.  Olrik)  að  fimbulveturinn  sje  hin 
eiginlegu  ragnarök;  frostið  geri  út  af  við  alt  líf,  enda  er 
spurt  í  Vafþrúðnismálum:  »hvað  lifir  manna  |  er  enn 
mæra  líðr  |  Fimbulvetr  með  firum?«;  en  hjer  er  ekki 
sagt  annað  en  að  mennirnir  frjósi  í  hel,  og  ættu  þeir 
eftir  því  ekki  að  taka  þátt  í  hinni  miklu  orrustu,  enda 
væri  það  í  sjálfu  sjer  óeðlilegt.  Bæði  Völuspá  og  Vaf- 
þrúðnismál  má  þannig  vel  sameina,  þar  er  ekki  átt  við 
tvent  ólíkt,  þannig  að  eftir  Völuspá  sje  eingöngu  talað 
um  tortímíngu  með  eldi,  í  Vafþrúðnismálum  eingöngu 
um  tortímíngu  af  helkuldafrosti.  »Troða  halir  helveg«  (í 
Völuspá  51)  stríðir  ekki  á  móti  þessu.  Vjer  teljum  það 
því  víst,  að  það  hafi  verið  almenn  skoðun,  að  fimbul- 


—  137  — 


vetur  hafi  farið  á  undan  ragnarakaorustunni  og  þá  hafi 
mannkynið  alt  dáið  út  nema  Líf  og  Lífþrasir,  maður 
og  kona,  er  leyndust  í  Hoddmimisholti  (alls  ókunnugur 
staður)  meðan  á  orrustunni  stóð,  og  verða  þau  foreldrar 
nýrrar  mannakynslóðar  eftir  ragnarök  (Vafþr.). 

Svo  dynja  fram  fjandmenn  goðanna  úr  öllum  áttum, 
og  aftur  er  það  Völuspá,  sem  frá  því  segir. 

Jötnar  með  Hrym  í  broddi  koma  (landveg)  akandi 
austan  og  hefur  hann  skjöld  fyrir  sjer.  Skipið  Naglfar 
kemur  líka  austan  (það  segir  Snorri  sje  samsett  af  nögl- 
um  dáinna  manna;  því  eigi  ætíð  að  skera  nöglur  af  lík- 
unum)  og  stýrir  því  Loki,  og  eru  þar  á  Múspells  lýðir. 
Svo  stendur  i  handritunum,  og  hafa  menn  viljað  breyta 
því,  svo,  að  setja  norðan  í  stað  austan  og  Heljar  i  stað 
Múspells  (S.  Bugge);  þær  breytíngar  eru  að  mörgu  mjög 
álitlegar,  en  ærið  þykja  þær  djarfar;  það,  sem  gæti  mælt 
með  þeim,  er  að  þá  fengjust  3  áttir,  sem  fjandmennirnir 
kæmu  frá,  einmitt  þær,  sem  svara  til  landaþekkíngar 
Norðmanna  áður  en  vesturferðir  hófust.  En  móti  því 
mælir,  að  það  er  mikið  vafamál,  hvort  íbúar  Heljar 
hafa  getað  álitist  hæfir  til  að  berjast;  Snorri  áleit  það, 
hann  segir,  að  Loka  hafi  fylgt  allir  »Heljar  sinnar«,  og 
eru  það  valla  aðrir;  þessi  orð  Snorra  hafa  annars  geíið 
tilefni  til  breytíngarinnar.  Vilji  menn  halda  orðunum  ó- 
breyttum,  hefur  höfundur  kvæðisins  álitið  að  Múspells 
lýðir  kæmu  sjóveg  á  skipi,  er  Loki  stýrði.  Eiginlegu  ættu 
allir  að  koma  sjóveg  á  vígvöllinn,  ef  það  hefur  verið 
algild  skoðun,  sem  Fáfnismál  og  Snorri  kenna,  að  hann 
hafi  verið  hólminn  Vígríðr,  hundrað  rasta  á  hvern  veg, 
en  Vafþrúðnismál  nefna  aðeins  völl;  í  Fáfnismálum  heitir 
hann  Oskópnir  (»ekki  skapaður  enn«;  hann  verður  til 
rjett  fyrir  ragnarök  og  ekki  fyrr). 

En  hverjir  eru  þessir  Múspells  lýðir?  í  Eddukvæðum 
eru  þeir  nefndir  eitt  skifti  til,  í  Lokas.  42:  »en  es  Múspells 
synir  |  ríða  Myrkvið  yfir«;  hjer  eru  þeir  nefndir  »synir« 
Múspells,  þeir  koma  ríðandi  og  yfir  Myrkvið,  þ.  e.  sunnan 
að.  Snorri  gefur  hjer  margar  og  miklar  upplýsíngar.  Hann 


—  138  — 


nefnir  Múspell  og  Múspellsheim,  og  er  það  hjá  honum 
hinn  suðræni  eldsheimur,  þar  sem  Surtur  situr  á  lands- 
enda  og  gætir  landsins  (ef  til  vill  á  einum  stað  er  Mús- 
pell  persónunafn),  sá  heimur,  sem  er  andstaðlegur  hinum 
norðlæga  Niflheimi  (shr.  áður).  Svo  nefnir  hann  Múspells 
megi  (á  einum  stað  syni)  og  segir  að  þeir  komi  ríðandi 
og  um  Bifröst  og  þá  bresti  hún  undir  þeim;  þeir  sækja 
svo  fram  á  Vígríð  og  hafa  bjarta  fylkíngu.  í  Fáfn.  15 
er  sagt  að  brúin  brotni,  og  auðsjeð,  að  það  eru  goðin, 
sem  þar  ríða  hana;  en  Snorri  hefur  víst  skilið  það  sem 
það  væru  Múspells  megir,  en  það  er  vafalaust  rángt; 
brúin  brotnar  undir  goðunum,  er  koma  frá  bústöðum 
sínum  á  himnum. 

Höfundur  Völuspár  hefur,  ef  texti  handrita  er  rjettur, 
haft  aðra  hugmynd  um  Múspells  lýði  (hann  hefur  heldur 
ekki  megir  eða  synir,  en  það  er  markminna),  og  mætti 
ætla  að  hann  skoðaði  þá  sem  jötna  eða  flokk  af  þeim, 
er  búi  fyrir  austan  Miðgarð.  Jötnar  eru  þeir  auðvitað, 
en  hitt  mun  rjettara,  að  þeir  búi  í  hinum  suðræna  eld- 
heimi  (sbr.  Lokas.).  Orðið  múspell  er  torskýrt;  norrænt 
er  það  ekki.  Nú  hagar  svo  til  að  orðið  kemur  fyrir  í 
2  fornþýskum  kvæðum,  orðið  er  þar  múspilli  eða  múd- 
spelle  (mút-),  og  merkir  dómsdag  og  tortímíngu  heimsins 
af  éldi;  annað  kvæðið  heitir  Múspilli  og  er  um  veraldar- 
lok  eftir  kristnum  hugmyndum.  Þvi  miður  er  hin  eigin- 
lega  merkíng  orðsins  óviss,  einkum  fyrra  liðsins  mú(d)-, 
og  eru  margar  skýríngar  á  því  (mu  —  mold,  jörð  og 
spilli  =  spell;  mud  =  mundus,  heimur,  og  spilli  = 
spjall,  heimspá,  ofl.),  en  allar  jafnrángar;  orðið  er  komið 
úr  fornþýsku  inn  í  norrænu  og  hefur  það  frá  fyrstu  falið 
í  sjer  eld-tortímínguna,  og  þar  við  styrkist  sögn  Snorra. 
Hvort  hugmyndirnar  um  Múspilli  þá  hafi  verið  kristi- 
legar,  er  orðið  fluttist  inn,  er  óvíst,  en  ekki  ólíklegt,  og 
var  það  þá  auðvitað  eðlilega  sett  í  samband  við  hinn 
forna  eldheim,  er  menn  hugsuðu  sjer  í  suðri.  Líklega  er 
hugmyndin  um  Surt  ekki  eldri;  hann  er  jötunn  og  nafnið 
gefið  honum  til  þess  að  gera  hann  svo  óþekkilegan  sem 


—  139  — 


hægt  er.1)  Hann  kemur  sunnan  að  með  eldi  (sviga  lævi, 
Völuspá)  og  loganda  sverði.  Svo  kemur  orustan  sjálf;  og 
er  aðeins  sagt  frá  viðureign  einstakra  goða.  Óðinn  fellur, 
er  gleyptur  af  úlfinum,  en  Víðarr  hefnir  hans  þegar  (Völu- 
spá,  Vafþr.  53).  Þórr  berst  við  Miðgarmsorm  og  drepur 
hann,  en  deyr  af  öllum  eitursáblæstrinum,  níu  fet  gengur 
hann  lifandi  frá  orminum.  Freyr,  hinn  bjarti,  á  við  Surt 
og  fellur,  hefur  ekki  sverð  sitt  hið  góða. 

í  Völuspá  stendur,  að  eldur  geisi  og  leiki  við  him- 
ininn  sjálfan;  hjer  er  auðsjáanlega  átt  við  það,  sem  í 
Vafþrúðnismálum  er  kallað  Surtalogi  og  Snorri  á  við, 
er  hann  segir,  að  Surtnr  slöngvi  eldi  yíir  jörðina  og 
brenni  hana  upp,  þ.  e.  alt  sem  er  á  yfirborði  hennar, 
bústaði  goða  og  manna  eða  Miðgarð,  og  þá  brennur 
auðvitað  askurinn  líka  til  kaldra  kola.  Snorri  segir  að 
Loki  og  Heimdallur  berjist  og  felli  hvor  annan.  Um 
endalykt  Surts  segir  hvergi,  ferst  hann  í  eldinum?  Það 
er  ómögulegt  að  segja,  hvaða  hugmynd  menn  hafi  haft 
um  það,  en  svo  mikið  er  víst,  að  eftir  ragnarök  er  hann 
og  alt  jötnaríki  úr  sögunni.  Sá  er  munurinn  á  goðum  og 
mönnum  annars  vegar  og  jötnum  (eða  óvinum  þeirra) 
hins  vegar;  þar  í  liggur  sigur  hins  góða,  að  mensk  hjón 
lifa  ragnarök,  sem  áður  er  sagt,  að  synir  goða  lifa  líka 
þar  á  eftir,  en  jötnar  og  Jötunheimar  hverfa  með  öllu. 

Samkvæmt  Völuspá  hverfa  stjörnurnar  af  himninum, 
sólin  sortnar  (þ.  e.  hverfur,  gleypt  af  úlfinum)  og  jörðin 
sígur  í  hafið  —  en  svo  kemur  hún  upp  aftur  —  fyrir 
hvers  kraft  er  ekki  sagt  —  og  er  aftur  iðjagræn,  endur- 
nýjuð  og  alveg  með  sömu  náttúrueinkennum  sem  fyrr, 
og  auðvitað  með  nýjum  himni  og  nýrri  sól,  þótt  þess 
sje  ekki  þar  getið,  en  þess  (þ.  e.  sólarinnar  nýju,  dóttur 
hinnar  eldri)  geta  Vafþrúðnismál  (47).  Svo  hefst  aftur 
nýtt  líf  (Völuspá)  alveg  í  líkíng  við  hið  fyrra  upphaflega 
gullaldarlíf;  æsir  hittast  aftur  á  Iðavelli  og  þar  finnast 


')  Á  íslandi  var  hann  skoðaður  jötunn  og  látinn  búa  i  mesta  hellinum, 
Surtshelli,  og  þar  var  honum  færð  drápa  af  íslensku  skáldi,  segir  i  Landnámu. 


—  140  — 


aftur  gulltöflurnar  í  grasinu,  og  er  það  merki  hinnar  nýju 
friðaraldar;  akrarnir  vaxa  ósánir  og  alt  böl  er  nú  horfið 
—  Baldur  kemur  aftur  og  með  honum  Höður,  og  búa 
þeir  nú  hina  fornu  goðabústaði;  enginn  efi  er  á,  að  Baldur 
er  talinn  höfðíngi  hins  nýja  fullsæluríkis;  Hænir  er  nú  og 
kominn  aftur  og  verður  forstjóri  blóta  og  spádóma  (»kýs 
hlautvið«);  það  er  aftur  hið  gamla.  Þar  er  enginn  munur 
á,  nema  að  það  líf,  sem  nú  hefst,  er  í  sannleika  eilíft;  nú 
kemur  engin  Gullveig  eða  neinar  þursa  meyjar  til  að 
skemma  og  spilla;  engir  óvinir  eru  nú  yfir  höfuð  til. 
í  Vafþrúðnismáium  (51)  eru  nefndir  Víðarr  og  Váli,  Móði 
og  Magni  sem  guðir  í  hinu  nýja  ríki  eftir  Surtaloga;  það 
er  2.  ættliðurinn  —  synir  Oðins  og  Þórs,  sem  nú  »byggva 
vé  goða«.  Vísuhelmíngur  í  2.  handriti  Völuspár  um  ein- 
hvern  ríkan  og  öflgan,  er  komi  ofan  að  regindómi  og 
öllu  ráði,  er  vafalaust  ýngra  innskot  og  ekki  upphaflegt 
í  kvæðinu,  og  er  ósamrímanlegur  við  orðin  um  Baldur 
og  Höð. 

Loks  segist  völvan  sjá  sal,  sólu  fegra,  gulli  þaktan 
»á  Gimléi«;  þar  skuli  dyggvar  dróttir  byggja  og  njóta 
eilífs  yndis.  Hjer  sýnist  átt  við  mennina  (mannfólkið); 
þeir  eru  nú  allir  dyggvir,  þ.  e.  flekklausir  og  góðir. 
Salurjnn  heitir  ekki  Gimlé,  heldur  staðurinn  eða  landið, 
sem  salurinn  stendur  á  eða  í.  En  hvað  þýðir  þetta  nafn? 
Það  er  vafalaust  samsett  af  gim  =  eldur  og  hlé;  nafnið 
merkir  því  »eldhlje«  og  er  táknunarnafn:  »staður  (land) 
sem  er  í  hlje  fyrir  eldi,  sem  eldur  aldrei  mun  granda«, 
og  merkir  þannig  vel  hugsaða  mótsetníngu  til  hins  fyrra 
staðar  (lands),  er  eldur  grandaði.  Nafnið  er  þannig  einkar 
vel  valið  og  heppilegt.  Kenníng  Snorra  um  Gimlé  er 
mjög  röng. 

Hugsunarrjett  hugmyndasköpun  hlaut  að  komast  að 
þeirri  niðurstöðu,  sem  hin  norræna  goðafræði  kemst  að 
um  eilífa  gullöld;  í  trú  manna  lágu  öll  frækorn,  er  þær 
gátu  sprottið  upp  af,  vonin  um  betri  tíma,  trúin  á  endur- 
fæðíngu,  sem  er  afargömul  og  sjest  af  nafnaerfð  í  ættum 
(sonar  son  ber  nafn  afa  síns),  osfrv.  En  vel  getur  verið 


—  141  — 


að  kristnar  hugmyndir  hafi  hjer  líka  haft  áhrif  og  stuðlað 
að  því  að  þessar  hugmyndir  þrifust,  efldust  og  urðu  svo 
skýrar.  En  gái  menn  að,  hvílíkur  geysimunur  er  á  kristn- 
um  kenníngum  og  þessum  heiðnu  kenníngum  um  hina 
síðustu  tíma.  f  norrænni  heiðinni  trú  er  það  ein  alls- 
herjar  höfuðorusta  meðal  fornra  fjandmanna,  sem  hvorir 
tveggja  svo  að  segja  tortímast  gjörsamlega  í  —  og  svarar 
þar  ekkert  til  í  kristinni  trú.  Svo  er  lífið  eftir  ragnarök 
alt  annað  en  eftir  dómsdag.  í  norrænni  trú  er  ekki  að 
tala  um  eilífar  refsíngar  eða  eilífa  pínu  illra  manna  í 
helvíti,  og  er  það  stórkostlegur  munur.  Ahrif  frá  kristnum 
hugmyndum  eru  því  lítil  og  út  á  við  —  ef  nokkur  eru. 


Svo  var  þá  goðafræði  og  goðahugmyndir  Norðmanna 
að  svo  miklu  leyti,  sem  vjer  getum  ráðið  í  eftir  heimildum 
vorum,  frá  hinum  síðustu  öídum  heiðninnar. 

Sambandið  milli  goða  og  manna  var,  sem  áður  er 
sagt,  ekki  það  auðmýktar-  og  syndatilfinníngar-samband 
frá  manna  hálfu  sem  í  kristinni  trú;  syndarhugmyndin 
var  yfir  höfuð  ekki  til.  Hún  gat  því  ekki  gert  menn  að 
andlegum  veslíngum  eða  dregið  úr  mönnum  dáð  og  kjark, 
heldur  ekki  gert  þá  að  sjálfpíslurum  eða  einrænum  einsetu- 
mönnum.  Sambandið  var,  eins  og  hjá  fornþjóðum  yfir  höfuð, 
traustssamband,  en  þætti  traust  og  hjálp  ekki  koma  trausti 
í  mót,  þá  var  skamt  til  sambandsslita,  og  þótt  margir  væri 
rammtrúaðir,  svo  sem  Þrændir  eru  helst  sagðir,  voru  hinir 
þó  margir  líka,  sem  ekki  höfðu  bjargfasta  trú  á  goðunum, 
og  þurfti  lítið  til  að  gera  þá  að  trúleysíngjum  eða  goð- 
lausum  mönnum.  Mörg  lífsatvik  gátu  stutt  að  þessu,  eink- 
um  t.  d.  ósigrar  við  kristnar  þjóðir,  samneyti  við  kristna 
menn  (sbr.  Egil)  og  svo  uppeldi  og  meðfætt  eðli.  Þeir 
menn,  sem  voru  svo  lángt  komnir  frá  trú,  snerust  ekki 
þar  fyrir  þegar  til   kristinnar  trúar.   Þeir  trúðu  á  mátt 


—  142  — 


sinn  og  megin,  sem  um  marga  er  sagt.  Ýmsar  af  þeim 
hugmyndum,  sem  myndast  höfðu  um  guðina  smámsaman, 
voru  ekki  þesskonar,  að  þær  gætu  hafið  þá  á  hærra  stig  í 
dómum  manna  og  áliti;  þeir  höfðu  smámsaman  orðið 
menskari  og  menskari  í  hugsunum,  orðum  og  gjörðum. 
Og  þó  hafa  þeir  getað  haft  og  haldið  valdi  sínu  yfir 
hugum  manna  alt  að  lokum  heiðninnar,  þegar  Ólafur 
Tryggvason  hnekti  henni  með  grimd  og  harðri  hendi  og 
Ólafur  helgi  fullnaði  verk  hans. 


Registur.) 


Æfi  72. 
Ái  72. 

Aldaföðr,  ÓÖinn,  35. 

Aidagautr,  Óöinn,  35. 

Aldajaðarr,  Óöinn,  35. 

aldar  rök,  sjá  rök. 

aldrrúnar  73. 

álfablót  35.  113.  119. 

álfar  112—113.  26.  75.  118.  123. 

128.  129.  130. 
Álfheimr  75.  112. 
Álfr,  dvergur,  130. 
álfrek  113. 
álfröðull  113. 
Alföðr,  Óðinn,  35. 
Áli,  sonur  Óöins,  35. 
Áli,  rángt  fyrir  Váli,  82. 
almáttki  áss  43.  77.  117.  Sbr. 

eiðstafr. 
Alrekr,  konungur,  36. 
Alsvartr,  jötun,  125. 
Alsviðr  (-svinnr),  hestur  Sólar, 

19.  40. 

Alvíss,  dvergur,  57.  67.  108.  128. 

129-130. 
Alþjófr,  dvergur,  130. 
álög,  á  sverðum,  129. 


Ama,  tröllkona,  126. 
Ámgerðr,  tröllkona,  126. 
Amma  72. 
Ámr,  jötun,  125. 
Ámsvartnir,  vatn,  100. 
Ánarr  (=  Ónarr)  19. 
Andhrímnir,  matsveinn,  50. 
andir  dauðra  manna  112.  132. 
Andríðr,  Óðinn,  43. 
Andvarafors  91. 
Andvari,  dvergur,  92.  129.  130. 
Angantýr  106. 

Angrboða,    barnsmóðir  Loka, 

98.  126. 
»anses«  6.  17. 
ár,  blóta  til  árs,  117. 
árguð,  Freyr,  74. 
ármaðr,  þ.  e.  hjálparmaður,  i 

steini,  123. 
Arnhöfði,  Óðinn,  37. 
Árvakr,  hestur  Sólar,  19.  40. 
Ásabragr  =  Pórr  56. 
Ása-Þórr  56. 

Ásgarðr    17.    23.    28.    29.  49. 
61. 

askr(inn)  =  askr  Yggdrasils,  sjá 
Yggdrasill. 


')  Forn  nöfn  eru  hjer  rituð  meö  fornri  stafsetníngu,  skýríngar  við  þau 
með  nýrri. 

Par  sem  vitnað  er  í  marga  staði,  er  oftast  lielsti  staðurinn  settur  fremst 
með  feitu  letri. 

Utlend  orð  eru  auðkend  með  gæsarlöppum. 


—  144  — 


Askr,    hinn   fyrsti  karlmaður, 

17.  84. 
ásmegin  56.  58. 

áss,  æsir  6.  14.  17.  23.  24.  26. 

27.  28.  29.  35.  78.  91.  94.  112. 

114.  115.  116.  120.  129. 
ástaguð  (Freyr)  76. 
ástagyöja:  (Freyja)  106.  (Frigg) 

102.  (Vár)  103. 
ásynja,    ásynjur   100 — 110.  97. 

114.  120. 
Atla,  tröllkona,  126. 
Atli,  Pórr,  56. 
Atriöi,  Freyr,  74. 
auölegöar    guö:     (Freyr)  74. 

(Njörör)  78. 
Auðum(b)la,  Auðhum(b)la,  kýr, 

15. 

auga,  Óðins,  114. 
Aurgelmir  =  Ymir  13. 
aurkonungr,  Hœnir,  84. 
Aurnir,  jötun,  125. 
Aurvangasjöt  128. 
Austri,  dvergur,  20. 
austrvegr  58.  60. 

Bakrauf,  tröllkona,  126. 

»balder«  ==  herra  75. 

Baldr  8G— 90.  3.  31.  34.  38.  51. 

58.  68.  72.  75.  79.  81.  82.  84. 

94.  101.  108.  134.  140. 
baldrsbrá  86. 
Báleygr,  Óöinn,  38. 
ballriðar  74.  111. 
Barri,  lundur,  76. 
Baugi,  bróðir  Suttúngs  jötuns, 

38. 

Beli,  jötun,  75,  78,  125. 
Bergelmir,    jötun,    son  Þrúð- 

gelmis,  14. 
bergmál,  sjá  dvergmáli. 
bergrisar  71.  124. 
Bestla    Bölþornsdóttir,  móðir 

Óðins,  14—15. 


Beyla,  kona  Byggvis,  pjónustu- 

mær  Freys,  74. 
biðja  120. 
Biflindi,  Óðinn,  43. 
Bifröst,  brú  ása,  24.  70.  138. 
Bil,  gyðja,  110. 
Bileygr,  Óðinn,  38. 
Billingr,  Billings  mær  (dóttir), 

82. 

Bilskirnir,  höll  Pórs,  57. 
Björn,  Pórr,  56. 
Bláinn,  Ymir,  13.  128. 
blikjandaböl,  sængurtjöld  Helj- 

ar,  133. 
blindi-áss,  Höðr,  81. 
Blindi,  Óðinn,  38. 
blóð:  blóöi  fórnardýra  roöið  á 

stalla,  goöalíkneski,  veggi  hofs 

og    menn    118   (sbr.  hlaut); 

blanda  bióði  saman  (um  fóst- 

bræður)  33. 
Blóðughófi,  hestur  Freys,  74. 
blót  116—122.  8—9.  45—46.  77. 

123. 

blóta,  sagnorð,  120. 

blótguð  Svía,  Freyr,  76. 

blóthús  118. 

blótklæði  121. 

blótmatr  118. 

blótnaut  118.  120. 

blótsiöir  121—122. 

blótspánn:  fella  blótspán  122. 

Boðn,  ker,  38. 

boga-áss,  Ullr,  85. 

borg  ása  29.  60.  91.  106.  124. 

Borgný  102.  106. 

Borr,  Bors  synir  12.  13.  14.  15. 

16.  18.  23.  34. 
Bors  synir,  sjá  Borr. 
bragafull  118. 

Bragi  80—81.  35.  39.  40.  84.  109. 
Brávallabardagi  44. 
Breiðablik,   bústaður  Baldurs, 
86. 


—  145  — 


Brimir,  Ymir,  13.  128. 
brimrúnar  40. 

Brísingamen  72.  92.  105.  107. 

Brísingar,  dvergar,  105. 

Brokkr,  dvergur,  92. 

Brotaböl  =  Fallandaforaö  133. 

Brúni,  Óöinn,  38.  44. 

Brunnakr,bústaÖurIÖunnar,109. 

Br3rnhildr,  valkyrja,  47. 

brynja,  OÖins,  44. 

Búri,    faöir    Bors,    afi  ÓÖins, 

15—16. 
Burri  =  Búri. 
Búseyra,  tröllkona,  126. 
byggvandi  )    fððurt    ta  (Váli) 
byggviass  ) 

Víðarr)  82. 
Byggvir,  pjónn  Freys,  74. 
Býleistr,  bróðir  Loka,  97. 
bœn  (til  goða)  120—121. 
böð:  böðvar  Týr,  Óðinn,  43. 
Bölverkr,  Óðinn,  36. 
Bölporn,   jötun,    faðir  Bestlu, 

afi  Óöins,  15.  126. 
Bömburr,  dvergur,  130. 
bönd,  goö,  66.  111. 

Dagfinnr,  dvergur,  30. 

Dagr  Dellingsson  19. 

Dagr    Högnason,    bróöir  Sig- 

rúnar,  53. 
Dáinsleif,  sverð,  129. 
dánarríki  132.  Sjá  hel. 
DarraðarljóÖ,  sjá  Dörruðr. 
dauðadís  46. 
dauðaguð  44. 

dauöagyðja  (Rán)  114.  Sbr.  Hel. 
Dellingr,  faöir  Dags,  19.  129. 
dís,  dísir  26.  111.  119. 
dísablót  119. 
dísarsalr  119. 
dómstaör  goða  57.  111. 
draumar  132. 

Draupnir,  hríngur,  88.  92.  129. 


Drómi,  fjötur,  98. 
Dumbr,  jötun,  125. 
durgr  127. 

Durinn,  dvergur,  128. 

Dvalinn,  dvergur,  26.  129. 

Dvalins  leika,  sól,  129. 

dvergmáli,  nú  bergmál,  130. 

dvergr,  dvergar  128—130.  20.  23. 
112  113. 126.  skapaöir  úr  blóði 
Brimis  og  leggjum  Bláins  128. 
maðkar  í  holdi  Ymis  128.  pjóð- 
hagar  128.  eiga  allsnægtir  af 
guili  129. 

dyrgja  127. 

dýrkun  goða  116—122. 
dökkálfar  112. 
Dörruðr  48. 

Edda  72. 

Egill,  »bóndk,  57.  59. 

eiðagyöja,  sjá  Vár. 

eiðar:  unnir  að  leiftrar  vatni 

21,    að  Sigtýs  bergi  53,  að 

hríngi  Ullar  85. 
eiðbróöir  27.  91. 
eiöhringr  85.  117.  121. 
eiöstafr:  hjálpi  mér  svá  Freyr 

ok   Njörðr  ok   áss  enn  al- 

máttki,  sem  .  .  .  117.  Sbr.  43. 

77. 

Eikinskjaldi,  dvergur,  130. 
Eikpyrnir,  hjörtur,  22.  48. 
Ein(d)riöi,  Þórr,  56.  59.  66. 
Einheri,  Pórr,  56. 
Einherjar  48—49.  44.  45.  47.  111. 
132. 

Eir,  lækníngagyðja,  103. 
eitr,  helkalt  efni,  13. 
eitrdropar  (p.  e.  ískaldir  dropar) 
133. 

eitrormr  94.  109. 

eldguð  (Loki  ekki  e.)  93.  94.  96. 

Eldhrímnir,  ketill,  50. 

Eldir,  pjónn  Ægis,  111.  114. 


Finnur  Jónsson:  Goðafræði. 


10 


—  146  — 


Eldr,  son  Fornjóts,  113. 
Élivágar  13.  17.  57, 
EljúÖnir,  salur  Heljar,  133. 
ellidauðir  menn  (fara  til  Heljar) 
134. 

ellilyf  ása,  sjá  epli  Iöunnar. 
Embla,  hinn  fyrsti  kvennmaður, 
17.  84. 

endrbornir  menn  135.  Heimur- 

inn  endrborinn  140. 
Ennibrattr,  ÓÖinn,  38. 
Ennilangr,  Pórr,  56. 
epli:  e.  Iöunnar  92.  109—110; 

e.  til  barngetnaðar  110. 

Faðir  72. 

Fallandaförað,  þröskuldur  Helj- 
ar,  133. 

Fárbauti,  jötun,  faðir  Loka,  97. 
126. 

larmaguð,  Óðinn,  42. 
farmatýr,  ÓÖinn,  42. 
fégjafi,  Freyr,  74. 
feigö  131. 
feigir  menn  136. 
feiknstaíir  86. 

Fenrir,  Fenrisúlfr  98—100.  69. 

82.  127.  135.  136.  139. 
Fensalir,  bústaður  Friggjar,  88. 

101.  103.  107. 
Fimafengr,  pjónn  Ægis,  114. 
Fimbultýr,  Óöinn,  32.  35. 
fimbulvetr,  fyrir  ragnarök,  136. 
fimbulþulr,  Óðinn,  38.  41.  81. 

Bragi  f.  81. 
finnr,  fjöJkunnugur  maður,  124. 
fiskiveiðaguð,  Njörðr,  78. 
Fjalarr,  dvergur,  129.  130. 
fjölkyngi  123. 
Fjölnir,  Óðinn,  36.  37. 
Fjölsviðr  (-svinnr),  dvergur,  129. 
Fjölvör,  tröllkona,  126. 
Fjörgyn,  Jörð,  101. 
Fjörgynn,  faöir  Friggjar,  101. 


flagð,  flögð  98.  Sbr.  tröll. 
fold  120.  Sbr.  jörð. 
Fólkvangr,  bústaður  Freyju,  105. 
114. 

Forað,  tröllkona,  126. 
forboðar  fyrir  ragnarökum  135. 
forfeðradýrkun  113.  123. 
Fornjótr,  jötun,  faðir  Ægis,  Elds 

og  Kára  113. 
fors:  átrúnaður  á  fossa  123.  Sbr. 

Andvarafors. 
Forseti  89.  86. 
foss,  sjá  fors. 

fóstbræður,    fóstbræðralag  94. 

96.  Sbr.  eiöbróðir. 
»Fréa«  =  Frigg  (hjá  Langbörð- 

um)  52.  102. 
Freki,  úlfur  Óöins,  50. 
frétt  66.  122. 
Freyblót  77. 
Freyfaxi,  hestur,  77. 
Freyja  104—107.  27.  29.  30.  59. 

67.  71.  72.  73.  79.  91.  119;  á 

hálfan  val  105. 
Freyr  73—78.  6.  8.  28.  35.  79. 

90.    104.    108.   112.   119.  120; 

sonur  NjarÖar  og  systur  hans 

73.  79;  fólkvaldi  goða,  ása  jaö- 

arr,  beztr  allra  ballríða  74; 

sverö  hans  75.  78;  fluttur^á 

vagni  til  blóta  77. 
Freys  full  (og  Njarðar)^118. 
Freys  goðar  77. 

»Fricco«  =  Freyr  (hjá  Adam^af 

Brimum)  8.  76. 
»Fríg«  =  Freyja  (hjá  Engilsöx- 

um)  102. 
Frigg  101—104.  34.  52.  75.  86. 

87.  88.  105. 
Frija  =  Frigg  (hjá  Pjóöverjum) 

102. 

fróðleikr  jötna  126. 
full,  drukkin  í  blótveislum,  118. 
45.  74. 


—  147  — 


Fulla  75.  102. 
Fundinn,  dvergur,  130. 
fylgja,  fylgjur  131. 

Oalarr,  dvergur,  129.  130. 
gálgi,  kenníngar  gálga,  41. 
galdr  41-42.  123. 
gambanreiði  goða  118. 
gambanteinn  37. 
Gandálfr,  dvergur,  130. 
gandr  27.  131. 
gandreiÖ  42. 
Ganglati,  jötun,  125. 
Ganglati,  þræll  Heljar,  133.  Sbr. 

Ganglati,  jötun. 
Gangleri,  Óðinn,  37. 
Ganglöt,  ambátt  Heljar,  133.  Sbr. 

Ganglati. 
Gangr,  jötun,  124. 
Gangráðr,  Óðinn,  36. 
garðar  jötna  126. 
Garmr,  hundur,  vörður  Heljar, 

133.  70.  136. 
Gaular,  bær  á  Fjölum  í  Noregi, 

með  hofi,  118. 
Gautatýr,  Óðinn,  32.  35. 
Gautr,  Óðinn,  35. 
Gefjun  103—104.  94.  110. 
(iefn,  Freyja,  107. 
Geiguðr,  Óðinn,  37.  54. 
Geirahöð,  valkyrja,  47. 
Geirhildr,  kona  Alreks  konúngs, 

36.  106. 

geirr,  Óðins,  41.43.  Sbr.  Gungnir. 
Geirröðargarðar  58.  59.  61.  82.  93. 

124.  Sbr.  Geirröðr,  jötun. 
Geirröðr,  jötun,  61.  124. 
Geirröðr,  konúngur,  36.  45.  101. 
Geirskögul  47. 

Geirstaðaálfr,  Óláfr,  112—113. 
Geirtýr  32.  43. 
Geirölnir,  Óðinn,  43. 
Gerðr  Gymisdóttir  75—76.  40.  90. 
108.  124.  125.  127. 


Geri,  úlfur  Óðins,  50. 

Gersemi,  dóttir  Freyju,  105. 

Gestumblindi,  Óðinn,  37. 

»Gevar«,  konúngur,  90. 

Geysa,  tröllkona,  126. 

Gimlé  89.  140. 

Ginnarr,  dvergur,  130. 

ginnregin  (um  vani)  28,  sbr.  111. 

Ginnungagap  12.  13.  14. 

ginnunga  vé  56. 

gjafir,  heitgjafir  til  goða,  11.  24. 

Gjallarbrú  133. 

Gjallarhorn  30.  71.  136. 

Gjálp,  tröllkona,  dóttir  Geirröð- 

ar  jötuns,  61—62.  126. 
Glaðsheimr,  bústaðurÓðins,  þar 

sem  Valhöll  stendur,  48. 
Glasir,  lundur,  49. 
Glaumarr,  jötun,  125. 
Gleipnir,  fjötur,  69.  98.  129. 
Glenr,  maður  Sólar,  19.  110. 
Gletta,  trölikona,  126. 
Glitnir,  bústaður  Forseta,  89. 
Glumra,  tröllkona,  126. 
Gná,  gyðja,  102—103. 
Gnipahellir  133.  136. 
goð,  guðir  1—9.  18.  19.  24.  25. 

27.  29.  30.  31.  33.  57.  58.  66. 

78.  79.  88.  94.  110—112.  115. 

120.  123.  124.  126.  139. 
goðalíkneski  116.  117. 
goðbrúðr,  Skaði,  108. 
goðheimr  24. 
goði  121.  Sbr.  hofgoði. 
goðlauss:  goðlausir  menn  141. 
goðþjóð  30. 
Gramr,  sverð,  45. 
Grani,  hestur,  40.  45. 
Granlangr,  jötun,  125. 
grátaguð,  Baldr,  88. 
Greip,   tröllkona,    dóttir  Geir- 

röðar  jötuns,  systir  Gjálpar, 

61.  62.  126. 
Gríðarvölr,  stafur  Gríðar,  61. 


10* 


—  148  — 


Gríör,  tröllkona,  móðir  Víöars, 

35.  61.  82.  108.  125. 
Gríma,  tröllkona,  126. 
Grímnir,  Óöinn,  36. 
Grímr,  ÓÖinn,  36. 
Grjótúnagarðar  61.  124. 
gróðr:  blót  til  gróðrar  117. 
Grotti,  kvörn,  126. 
Grottintanni,  tröllkona,  126. 
Guðr,  sjá  Gunnr. 
gull:  munntal  jötna  g.  124—125. 
gullhaddr  (Sifjar)  92.  108. 
Gullinbursti,  göltur  Freys,  75.  92; 

göltur  Freyju  107. 
Gullinkambi,  hani,  49. 
Gullintanni,  Heimdallr,  71. 
Gulltoppr,  hestur  Heimdalls,  71. 
gulltöílur  goðanna  140.  Sbr.  gull- 

öld. 

Gullveig,  völva,  27—28.  140.  Sbr. 
Heiör. 

gullöld:   hin   fyrri   24—25.  28; 

eftir  ragnarök  140. 
Gungnir,  geir  Óöins,  40.  43.  44. 

92.  129. 
Gunnblindi,  Óðinn,  43. 
Gunnlöð,    tröllkona,  Suttungs- 

dóttir,  38.  39.  126. 
Gunnr  (Guðr),  valkyrja,  47. 
gydja,  gyðjur  100-111.  6.  31  - 

og  viðar.  Sbr.  ásynjur. 
gyðja  =  hofgyðja  121. 
gýgr  (=  tröllkona)  14.  56.  60. 125. 

hin  aldna  g.  í  Járnviði  136. 
Gymir,  faðir  Gerðar,  75.  108. 
gæsir,  þeim  fórnað  til  ásta,  118. 
Göll,  valkyrja,  47. 
Göllungr,  Óðinn,  43. 
göltr:  g.  Freys  og  Freyju  129 

(sbr.    Gullinbursti);  göltum 

blótað,  sjá  sonargöltr. 
Göndlir,  Óðinn,  43.  47. 
Göndul,  valkyrja,  43.  47. 


Háarr,  Óðinn,  37. 
haddr,  sjá  gullhaddr. 
haf  13.  Sbr.  útsær. 
hafguð,  Ægir,  113. 
hafrar,  Pórs,  57.  66.  94. 
Hagbarðr  41. 

Hallinskíði,  Heimdallr,  71. 
hamalt:  fylkja  h.  45. 
hamarmerki  (Þórshamar)  12.  58. 

65.  Sbr.  Þórshamar. 
hamarr  Pórs,  Mjöllnir,  56.  58. 

61.  67.  68.  93.  94.  129.  Sbr. 

Mjöllnir,  Þrúðhamarr. 
hamfarir  37. 
hamingjur  131. 

hamrar  (klettar):  átrúnaður  á 
hamra  123;  bústaður  jötna 
126. 

hanablót  118. 

Hangatýr  32. 

hani:  í  eða  við  Valhöll  (Sal- 
gófnir,  Gullinkambi)  49;  sót- 
rauðr  hani  í  helju  133.  hanar 
gala  fyrir  ragnarökum  hjá 
jötnum,  í  helju  og  hjá  ásum 
136. 

hapt,  höpt  (goð)  73.  111. 
hár  (Sifjar),  sjá  gullhaddr. 
Hár,  Óðinn,  37. 

Haraldr   hilditönn,  konungur, 

44—45. 

Hárbarör,  Óðinn,  37.  38.  58.  62. 
107. 

Harðgreip,  tröllkona,  126. 
Harðgreipr,  jötun,  126. 
Harðverkr,  jötun,  126. 
Harðvéurr,  Pórr,  56. 
Hástigi,  jötun,  125. 
Hati,  úlfur,  19.  126. 
haugar:  átrúnaður  á  hauga  123. 
Haugspori,  dvergur,  130. 
Hávi,  Óðinn,  37. 
Heiðr  (=  Gullveig),  völva,  27. 
28. 


—  149  — 


Heiörekr,  konungur,  37.  51. 

HeiÖrún,  geit,  48. 

Heimdallr  70—73.  24.  30.  35.  68. 

74.  96.  105.  136.  139.  Megir 

Heimdallar  =  menn  72. 
heimilistrje  23.  49.  111. 
heimr,  heimar:  sköpun  heims 

og  upphaf  12 — 24;  heimsslit 

134 — 139  (sbr.  ragnarök);  nýr 

heimur   eftir    ragnarök  135. 

139—141.  —  Níu  heimar  fyrir 

niflhel  neðan  132. 
hein,  Hrungnis,  58—59.  61. 
hel,  dánarríki,  132;  hugsaö  í 

noröri  133. 
Hel  132—134.  21.  45.  81.  84.  87. 

88.  94.  98.  100.  101.  108.  112. 

134.  137;  hálf  svört  eöa  blá, 

hálf  hvít  132. 
helblár  (sbr.  Hel)  132. 
Helblindi,  bróðir  Loka,  97. 
Helgi  Hundingsbani  53. 
helgrind  133.  Sbr.  nágrindr. 
hellar,  bústaðir  jötna,  126. 
hellur:  myndir  höggnar  á  hellur 

eða  steina  10. 
helskór  133. 
helvegr  133. 
henging  (fórn)  119. 
Hengjankjapta,  tröllkona,  126. 
Herblindi,  ÓÖinn,  43. 
Herföör,  Óðinn,  35.  49. 
Hergautr,  Óðinn,  35.  43. 
herguð:  (Óðinn)  32.  43-46.  48. 

52.  (Týr)  31—32.  69. 
Herjann,  Óðinn,  43. 
Hermóðr  82—84.  33.  35.  88.  101. 
Herteitr,  Óðinn,  43. 
Hertýr,  Óðinn,  32.  35.  43. 
hestar:  helgaðir  Frey  77;  hest- 

um  blótað  118. 
heygðir  frændr,  full  þeirra  118. 
Hildólfr,  sonur  Óðins,  35. 
Hildr,  valkyrja,  47. 


Himinbjörg,    bústaður  Heim- 

dalls,  70.  71. 
himinguö  24.  32.  68.  73.  74.  80. 

87.  104.  107.  114.  Sbr.  sólar- 

guð. 

himinn:  skapaður  úr  hauskúpu 

Ymis,  16.  bústaður  goða,  24. 

Heimdallr  býr,  þar  sem  him- 

in  og  jörð  mætast,  70. 
hjaldrgoð,  Oðinn,  43. 
hjaldrs  einsköpuðr,  Óðinn,  43. 
Hjálmberi,  Óðinn,  43. 
hjálmr,  Óöins,  43. 
hjálmvitr,  valkyrja,  47. 
hjálp,  galdur,  42. 
hjartarhorn :  Freyr  drepur  Belja 

meö  hjartarhorni  75. 
hjátrú  123.  5. 
Hjúki,  bróðir  Bilar,  110. 
hjúskapargyöja,  Frigg,  102. 
hjörr  Heimdalls  ==  höfuð  72. 
hjörtr:  einn  h.  (eða  4  hirtir) 

bítur  ask  Yggdrasils  22.  Sbr. 

Eikþyrnir. 
Hlaðir,  bær  í  Þrándheimi,  með 

hofi,  118. 
hlaut,  blóð  fórnardýra,  118. 
hlautbolli  118. 
hlautteinn  118. 
hlautviðr  84.  140. 
Hlébarðr,  jötun,  37.  51, 
Hlér  =  Ægir  113. 
Hliöskjálf  24.  49.  76. 
Hlín  =  Frigg  102. 
Hljóð,  jötunmær,  Hrímnisdóttir, 

140. 

Hlórriöi,  Pórr,  56. 
Hlöðyn  =  Jörö  104. 
Hlökk,  valkyrja,  47. 
Hnikarr  (Hnikuðr),  Óðinn,  43. 
45. 

Hnipinn,  akur  Heljar,  133. 

Hnitbjörg  38.  39. 

Hnoss,  dóttir  Freyju,  105. 


—  150  — 


Hoddmímisholt  137. 

hof  116—117.  17.  24.  46.  79.  111. 
121.  122.  Einstök  hof:  í  Upp- 
sölum  8—9  og  66,  á  Mærini 
66  og  118,  á  Hlöðum  118,  á 
Gaulum  118. 

hofgoði  121.  117.  118.  Sbr.  goði. 

liofgyðja  121.  117.  118.  Sbr. 
gyðja  2. 

hofhelgi  117. 

hoftollr  118.  121. 

Hófvarpnir,  hestur  Gnáar,  103. 

hrafnar,  Óðins,  50-51.  122. 

Hrafnáss,  Óðinn,  50. 

hrafnblóts  goði,  Óðinn,  50. 

Hrafnfreistuðr,  Oðinn,  50. 

hráki,  kráftur  hans,  28. 

Hrani,  Óðinn,  45. 

Hrauðnir,  jötun,  126. 

Heiðmarr  36.  91. 

Hrekkmímir,  jötun,  126. 

hrím  13. 

Hrímfaxi,  hestur  Náttar,  19. 
Hrímgerðr,  tröllkona,  127. 
hrímþursar  14—15  og  124—125.  ! 

17.  18.  21.  23.  24. 
Hringhorni,  skip  Baldrs,  87.  88. 
Hringr,  konungur,  45. 
Hrist,  valkyrja,  47. 
Hróðvitnir,  Fenrir,  127. 
Hrói,  Óðinn,  37. 
Hrólfr  kraki  37.  45.  87. 
hroptar,  guðir,  35. 
Hroptatýr,  Óðinn,  32.  35.  129. 
Hroptr,  Óðinn,  35.  40. 
Hrosshársgrani,  Óðinn,  37. 
Hrossþjófr,  jötun,  126. 
Hrúga,  tröllkona,  126. 
Hrungnir,  jötun,  61.  57.  58.  108. 

124.  125. 
Hrymr,  jötun,  125.  137. 
Hræsvelgr,  vindjötun,  20.  127. 
Hugi  60. 

Huginn,  hrafn  Óðins,  50. 


hugrúnar  40. 
hundvíss  (um  jötna)  126. 
Hungr,  diskur  Heljar,  133. 
hvalr  (jötunmeyjar  í  hvals  líki) 
127. 

Hvalr,  jötun,  125. 
Hveðrungr,  Loki,  97.  98. 
Hveralundr  94. 
Hvergelmir,  brunnur,  22.  133. 
hvíti  áss,  hvítastr  ása  (Heim- 

dallr)  70. 
Hymir  32.  62.  64.  66.  67.  69.  125. 

126.  127. 
Hyndla,  tröllkona,  106.  126. 
Hyrrokin,  tröllkona,  126. 
hæðir:  goð   tignuð  á  hæðum 
116. 

Hæra,  tröllkona,  126. 
Hœnir  84—85.  17.  28.  35.  115. 
140. 

Höðr  81.  35.  87.  89.  90. 
»Höfði«  (»Hafði«),  sonur  »Þiel- 

vars«,  60. 
höfuð  Heimdalls  =  sverð  72. 
1  höfuðband,  Fullu,  102. 
höfuðhof  118. 

hörgr  116.  17.  24.  79.  80.  106. 

111.  121.  123. 
Hörn,  Freyja,  107. 
Höttr,  Óðinn,  36. 

Iðavöllr  17.  24.  139. 
Iöi,  jötun,  124. 

Iðunn,  gyðja,  109—110.  36.  61. 

81.  92.  Bróðir  Iðunnar  (?)  110. 
Ifing,  á,  16.  60. 
Ilmr,  ásynja,  110. 
íma,  tröllkona,  126. 
ímgerðr,  tröllkona,  126. 
ími,  jötun,  126. 
Ingi,  dvergur,  130. 
»Ingr«  =  Ingvi  76. 
Ingunarfreyr  76. 
ísarnkol  19. 


—  151  — 


ítreksjóð,  sonur  Óðins,  35. 
ívaldasynir,  dvergar,  92. 

Jálkr,  ÓÖinn,  36. 
jaröarmen  33. 
Jarl  73. 

járnglófar,  Þórs,  58. 
Járnglumra,  tröllkona,  126. 
Járnsaxa,  tröllkona,  56. 
Járnviðr,  skógur,  136. 
jólnar,  guöir,  111. 
jörö  12.  16.  18.  22.  28.  30.  32. 

70.  74.  Ný  jörð  eftir  ragna- 

rök  139. 
Jörö,  ásynja,  104.  6.  20.  32.  34. 

55.  56.  80.  105.  108. 
Jörmungandr,MiÖgarÖsormr,  98. 
jötnameyjar,  mæöur  Heimdalls, 

70. 

jötnar  124—127.  12—13.  14.  16. 

18.  23.  29.  30.  36.  38.  39.  57. 

58.  60.  62.  64.  96.  97.  106.  113. 

115.  138.  139. 
jötunmær  67.  108.  124.  127. 
Jötunheimar  (-heimr)  16.  17.  21. 

25.  56.  124.  139. 
jötunmóðr  125. 

Kaldgrani,  jötun,  125. 
kálkr,  Hymis,  126. 
Kári,  sonur  Fornjóts,  113. 
karlar  (bændur)  73. 
Keila,  tröllkona,  126. 
Kerlaugar,  ár,  57. 
Kjalarr,  ÓÖinn,  36. 
Konr  ungr  73. 
Kráka,  tröllkona,  126. 
Kvasir  hinn  vitri,  29.  38. 
kveldriður  131. 
kynfylgjur  131. 
Kör,  sæng  Heljar,  133. 
Körrat,  á,  57. 

köttr:  kettir  draga  vagn  Freyju 
105. 


landáss  (eflaust  ÓÖinn)  53. 

landvættir  123. 

LangbarÖar  52. 

langifótr,  Hœnir,  84. 

Laufey,  móðir  Loka,  97. 

lax:  Loki  í  lax  líki  68. 

Leiði,  jötun,  125. 

leirblót,  goöamyndir  úr  leiri, 

blótaöar  131. 
Leirvör,  tröllkona,  126. 
Líf  137. 
Lífþrasir  137. 
limrúnar  40. 
Litr,  dvergur,  68. 
ljósálfar  112. 
Ljóta,  tröllkona,  126. 
Loddfáfnir  111. 
Loöinfingra,  tröllkona,  126. 
Lóöurr  84—85.  17. 
Lofarr,  dvergur,  128. 
Lofn,  gyöja,  102—103. 
Logi  93. 

Loki  91—100.  27.  29.  34.  35.  36. 

42.  45.  59.  61.  62.  66.  67.  68. 

69.  72.  78.  81.  84.  87.  88.  101. 

105.  106.  107.  108.   109.  129. 

133.  137.  139. 
Loptr  ==  Loki  97.  98. 
lundr:   goö  tignuÖ  í  lundum 

116.  átrúnaöur  á  lundum  123. 
Lyngvi,  hólmi,  100. 
lýsigull  114. 
lækningagyðja,  sjá  Eir. 
Læraðr,  trje,  48.  49. 
Lœðingr,  fjötur,  98. 

Magni  33.  56.  57.  140. 

mál:    goða    111—112,  dverga 

112.  130,  jötna  127,  í  helju 

133. 
málrúnar  40. 
Mánagarmr,  úlfur,  127. 
máni  18.  29.  30.  91. 
Máni  5.  19.  110. 


—  152  — 


mannanöfn,   leidd   af  nöfnum 

goöa,  5.  54—55.  66.  70.  77. 
mannblót  9.  45-46.  118-119. 
mara  131. 

Mardöll,  Freyja,  107. 
matblót  131.  Sbr.  leirblót. 
megingjarðar  58. 
Meili,  sonur  Óðins,  35. 
Menglöö  107. 

menn  (menskir)  18.  21.  23.  24. 
25.  30.  58.  67.  124.  126.  139. 
140. 

MiÖgarör  12.  16.  17.  21.  23.  49. 

60.  138.  139. 
Miögarösormr  62—64.  98.  67.  68. 

127. 

MiÖjungr,  jötun,  115. 
miðjungr,  miöjungar  115—116. 
miðsvetrarblót  117. 
Mímameiör  21.  114. 
»Miming((,  skógtröll,  90. 
Mímir,  jötun,  114—116.  21.  28. 

30.  38.  71.  84. 
Mimisbrunnr   21.   22.   41.  111. 

114—115. 
Míms  höfuö  115.  136. 
Míms  synir  115. 
Míms  vinr,  OÖinn,  114. 
minni,  drukkin  í  blótveislum, 

118. 

Mist,  valkyrja,  47. 
mistilteinn  81.  87.  88.  90. 
mjólk  Heiðrúnar,  mjööur,  48. 
50. 

mjöðr:  skáldamjöðurinn  36.  38. 

126.  Sbr.  mjólk  Heiörúnar. 
Mjöllnir  58—59.  92. 109.  Vígt  meö 

Mjöllni  58.  68. 
mjötuðr  71;  m.  Heimdallar  = 

höfuö  72. 
mjötviðr,     askur  Yggdrasils, 

20—21. 
Móöi  33.  56.  140. 
móðir:  jöröin  talin  móöir  33 


(sbr.  móðurætt);  níu  mæður 
Heimdalls  70. 
Móðir  73. 

Móðsognir,  dvergur,  128. 
móðurætt:  falla  í  m.  33. 
»miidspelle((  138.  Sbr.  Múspell. 
Mundilfari  19. 
Muninn,  hrafn  Oðins,  51. 
Munnharpa,  tröllkona,  126. 
Múspell,  Múspellsheimr  13.  18. 

137.  138. 
Múspells  lýðir  137.  138. 
Múspells  megir,  synir  96.  137. 
»múspilli((  138. 
myrkriður  51.  131. 
Myrkviðr,  skógur,  137. 
Mærin,  bær  í  Þrándheimi,  meö 

hofi,  66.  118. 
Mökkurkálfi  59.  61. 

Naglfar,  skip,  137. 
nágrindr  133.  Sbr.  helgrind. 
náhöfðingi  (Oðinn?)  53—54. 
Nál,  móðir  Loka,  97.  Sbr.  Laufey. 
Nanna  Nepsdóttir  108.  86.  88.  90. 
Naríi,  faöir  Náttar,  sjá  Nörr. 
Narfi  eða  Nari,  sonur  Loka,  97. 
Nari,  sjá  Narfi  2. 
Náströnd  133. 

naut:  nautum  blótað  118.  Sbr. 

blótnaut. 
Nepr,  sonur  Oðins,  35. 
Nepr,  faðir  Nönnu,  sjá  Nanna. 
»Nerthus«,  gyðja,  6.  25.  79. 
Níðhöggr,  ormur,  22.  133. 
Niflheimr  13.  21.  22.  132.  138. 
Niflhel  132. 
Niflungaauör  36.  92. 
Njaröarfull  (og  Freys)  118. 
Njarðarlaug,  í  Noregi,  80. 
Njörðr  78-80.  25.  27.  28.  35.  73. 

84.   90.  104.   106.  108.  Systir 

Njarðar,  er  hann  á  Frey  með, 

73.  79. 


—  153  — 


Njörun,  ásynja,  110. 
Nóatún,  bústaður  Njarðar,  78. 
109. 

norðr:  ríki  Heljar  í  norðri  133. 

Norðri,  dvergur,  20. 

Nóri,  dvergur,  130. 

norn,  nornir  25—27.  21.  46.  48. 

nornagrautur  (þjóðtrú  í  Fær- 

eyjura)  26. 
nykr  131. 

Nörfi,  faðir  Náttar,  sjá  Nörr. 
Nörr  (Nörfi,  Narfi),  faðir  Nátt- 
ar,  19. 

Oddrún  102.  106. 

Óöinn  33— 35.  4.  5.  6.  8.  11.  14. 

15.  17.  20.  24.  27.  28.  30.  31. 

32.  56.  64.  65.  66.  68.  71.  73. 

75.  76.  79.  80.  82.  84.  85.  86. 

87.  88.  91.  96.  98.  101.  102.  103. 

104.  105.  111.  114.  120.  125.  126. 

132.  136.  139.  Óðinskenníngar 

32.   Reið  eða  ferð  Óðins  í 

loftinu,    þjóðtrú    hjá  Þjóð- 

verjum,    Dönum    og  Suður- 

Svíum  53—54  (sbr.  oskerei). 

Óðinn    og    smiöurinn,  saga 

frá  13.  öld,  53. 
Óðinsfull  118. 
Óðr,  maður  Freyju,  104. 
Óðrerir,  ketill,  38. 
Ófnir,  ormur,  líka  Óðinsheiti, 

37. 

Óglaðnir,  jötun,  125. 

Óláfr,  konungr  á  Geirstöðum, 

Guðröðarson,  sjá  Geirstaða- 

álfr. 

Ómi,  Óðinn,  38.  43. 

Ónarr,  maður  Náttar,  faðir  Jarð- 

ar,  19-20. 
»oskerei«  54. 
Óskópnir  137. 

Otr  Hreiðmarsson  36.  84.  91. 
92. 


Óttarr  Innsteinsson  106. 
óvættir  65.  67. 

»I?hol«  74. 

ragnarök   134—141.  4.   31.  44. 

56.  62.  68.  70.  71.  78.  79.  82. 

89.  96.  100.    Forboðar  fyrir 

ragnarökum  135,  136. 
ragnarökr  =  ragnarök  136. 
ragna  sjöt  =  himin  24. 
ráð  ok  regin  111. 
Ráðsviðr    (-svinnr),  dvergur, 

129. 

Rán,  kona  Ægis,  114.  110.  134. 
Randgríðr,  valkyrja,  47. 
Rangbeinn,  jötun,  125. 
Ratatoskr,  íkorni,  22. 
regin,  goð,  78.  111.  Sbr.  ráð, 

ragnarök  (-rökr),  ragna  sjöt. 
regindómr:  inn  ríki,  er  kemr 

at  regindómi,  140. 
reið  (vagn),  Pórs,  57. 
reynir,  björg  Þórs,  61. 
Rifingafla,  tröllkona,  126. 
Rígr,  Heimdallr,  72.  73. 
Rinda  =  Rindr  (hjá  Saxó)  81. 
Rindr,  jötunmær,  35.  42.  81—82. 

104. 
risi  124. 

rjóða  hörg  blóði  119.  Sbr.  blóð, 

hlaut. 
rúnar  40—43.  73.  127. 
Rymr,  Þórr,  56. 
Rögnir,  Óðinn,  35. 
rök:  aldar,  fira,  tíva  r.  =  ragna- 

rök  135. 
rökstólar  (goða)  111. 
rönd  (skjöldur):  gala  und  rand- 

ir  42. 

Röskva,  dóttir  Egils,  systir  Pj  álfa, 
59. 62. 


—  154  — 


Sága,  gyöja,  103.  35. 

sakrúnar  53. 

Salarsteinn  128. 

Salgófnir,  liani,  49. 

sauör  (þýðir  upphafl.  fórnar- 

dýr):  sauðum  blótað  118. 
»Saxnól((  8. 
seiðr  27.  42.  43.  106. 
senda  —  fórna  120. 
Sessrúmnir,  salur  Freyju,  105. 
Síðgrani,  Óðinn,  38.  56. 
Síöhöttr,  Óðinn,  36. 
síðskeggi  áss  =  Bragi  81. 
Síðskeggr,  Óðinn,  38. 
siðspilling,  á  undan  ragnarök- 

um,  135. 
Sif,  gyðja,  kona  Þórs,  107—108. 

56.  85.  92.  94.  110. 
Sigföðr,  Óðinn,  43. 
Siggautr,  ÓÖinn,  43. 
Sigi,  sonur  Óðins,  35. 
signa,  full,  118. 

Signý,   kona   Alreks  konúngs, 
106. 

sigrblót  45.  117. 

Sigrdríf,  valkyrja,  120. 

sigrfljóð,  valkyrja,  47. 

Sigrún  Högnadóttir  53. 

sigrúnar  40.  70. 

sigtívar,  bardagaguðir,  87. 

Sigbýr,  Óðinn,  49.  Sigtýs  berg 

53  (sbr.  eiðar). 
Sigurðr  Fáfnisbani  36.  45. 
Sigyn,  kona  Loka,  94.  97.  110. 
Sindri,  dvergur,  92. 
Singasteinn  72.  92.  105. 
)>Sinthgunt«  (Sinngunnr)  75. 
Sjöfn,  gyöja,  103.  108. 
Skaði,    gyðja,    kona  Njarðar, 

108—109.  35.  61.  79.   92.  94. 

97.  125. 
skáldamjöðr,  sjá  mjöðr. 
skáldskaparguö,  Bragi,  80. 
Skalli,  jötun,  125. 


Skíðblaönir,  skip  Freys  (Óðins, 
segir  Heimskr.),  75.  92.  129. 

Skinfaxi,  hestur  Dags,  19. 

Skírnir,  þjónn  Freys,  75—76. 

Skjálf,  Freyja,  107. 

skjóti  áss  =  Hœnir  84. 

Skjöldr,  sonur  Óðins,  35.  76. 

Skoll,  úlfur,  19,  126. 

skór:  Víðars  82.  Loka  97. 

Skríkja,  tröllkona,  126. 

Skrýmir,  jötun  (Útgarðaloki),  62. 

Skuld,  norn,  líka  talin  með  val- 
kyrjum,  26.  46.  87. 

Skögul,  valkyrja,  47. 

Sleipnir,  hestur  Óöins,  29.  44. 
91.  100. 

Slíðrugtanni,  göltur  Freys  (= 
Gullinbursti),  75. 

smiör:  smiöur  borgar  ása,  jöt- 
un,  sjá  borg  ása.  —  Dvergar 
ágætir  smiðir  128—129. 

Snotra,  gyðja,  103. 

sóa  (blóta)  120. 

sól  12.  16.  18.  29.  30.  31.  67.  91. 

136.   Ný  sól  eftir  ragnarök, 

dóttir  hinnar  eldri,  139. 
Sól,  gyöja,  5.  19.  110. 
sólarguö  24.  30.  32.  69.  71.  75. 

101.  104.  114.  Sbr.  himinguö. 
sólarmyndir,  lagaðar  sem  hjól, 

á  steinum,  10. 
sólarskjöldur  40,  sbr.  19. 
sólskin:  áhrif  þess  á  jötna  127, 

á  dverga  130. 
Són,  ker,  38. 

sonarblót,  p.  e.  galtarblót,  119. 
sonargöltr  77. 

sóttdauðir  menn,  fara  til  Helj- 
ar,  133. 

staðanöfn  4—5.  54—55.  66.  70. 

77.  78.  85.  89.  107.  109. 
stallheilagr  staör  117. 
stalli  117.  118. 
Starkaör  37.  41.  65. 


—  155  — 


steinn:  dvergar  búa  í  eöa  undir 
steinuml28.  átrúnaðurá  steina 
123. 

stéttir  mannfjelagsins  frá  Heim- 

dalli  72. 
Stígandi,  jötun,  125. 
Stúmi,  jötun,  125. 
Suöri,  dvergur,  20. 
Sultr,  knífur  Heljar,  133. 
sumar:  blót  til  aö  fagna  sumri 

117. 
Sumar  20. 
»Sunna«  75. 
Surtalogi  139.  140. 
Surtr,  jötun,  78.  125.  138.  139. 
Surtshellir  139. 
SvaÖi,  jötun,  67. 
Svaðilfari,  hestur,  91. 
Sváfnir,  ormur,  líka  Oöinsheiti, 

37. 

Svalinn,  skjöldur,  sem  stendur 
fyrir  sólu,  19.  Sbr.  sólar- 
skjöldr. 

svanir  (í  Urðarbrunni)  21. 

svanmeyjar  47.  48. 

Svárangs  synir,  jötnar,  51.  60. 

Svartálfaheimr  92.  128. 

svartálfar  112.  128. 

Svarthöfði,  jötun,  125. 

Svartr,  jötun,  125. 

Svásaör,  faöir  Sumars,  20. 

svefnþorn  120. 

Sveipinfalda,  tröllkona,  126. 

sverö:  s.  Freys  75.  s.  smíðuð 
af  dvergum  129.  Sbr.  álög. 

Sviörir,  Óöinn,  36. 

svínfylking,  sjá  hamalt. 

Svipall,  Óöinn,  37. 

Syn,  gyðja,  103. 

Sýr  (=  Freyja)  107. 

sæfara  guð,  Njörðr,  78. 

Sæhrímnir,  göltur,  49.  50. 

Sæmingr  35.  79. 

Sökkmímir  36. 


Sökkvabekkr,  bústaður  Ságu, 
103. 

Sönnungr,  Þórr,  56. 

Tanngnjóstr,  hafur  Pórs,  57. 
Tanngrisnir,  hafur  Þórs,  57. 
tár,  Freyju,  gulldropar,  104. 
teinn:  hrista  teina  122. 
))Thunar«  8. 

tívar,  guðir,  75.  111.  tíva  rök, 

sjá  rök. 
tjösnublót  120. 
tjösnur  120. 

troll  (og  samsetníngar),  sjá 
tröll. 

trúa   á   mátt   sinn   og  megin 

141—142. 
trúleysi  141. 

tröll  60.  65.  67.  125;  »tröll  hafi 

(taki)«  125. 
Tröllabotnar  17. 
tröllkonur  60.  125. 
túnriöur  42.  131. 
týhraustr  60. 

Týr  68—70.  6.  31.  32.  35.  36.  43. 
46.  66.  67.  73.  80.  85.  100.  107. 
108.  114.  120.  Kona  Týs  94. 
110. 

týr,  rúnastafur,  70. 
Tyrfingr,  sverö,  129. 
týsdagr  36. 
týspakr  60. 

töfrar,  töfrasöngur,  töfraljóð  42. 
úlfakreppa  19. 

úlfr:  ú.  enn  hösvi,  Fenrisúlfr, 
44;  ú.  fer  á  eftir  sól  og  ann- 
ar  fyrir  henni  19;  ú.  gleypir 
sól  136;  ú.  fyrir  vestan  dyr 
Valhallar  48—49;  úlfar  Óðins 
50.  Sbrc  Fenrir,  Freki,  Geri, 
Hati,  Mánagarmr,  Skoll. 

Ullr  85—86.  56.  Ullar  hylli  ok 
allra  goða  85.  Skip  Ullar  == 


—  156  — 


skjöldur  86.  Hefur  bein  fyrir 
skip  (Saxó)  86.  Hringr  Ullar, 
sjá  eidar. 

Uppsalaauðr  76. 

úrarhorn  66. 

Uröarbrunnr  21.  22.  25.  26.  109. 
111. 

urðar  lokur  26. 

uröir,  nornir,  26. 

Urör,  norn,  25—26.  21. 

Útgaröaloki  62.  58.  59.  66.  93. 

Útgarðar  16.  62. 

útisetur  43.  122. 

útsær  16.  58.  98.  Sbr.  haf. 

Vaðgelmir,  á,  133. 
Váfaðr,  Óðinn,  37.  54. 
Vafþrúðnir,  jötun,  36.  51.  101. 

125.  126. 
vagn:  er  goð  voru  flutt  á  6.  77; 

v.  Freyju  105.  Sbr.  reið. 
Valaskjálf  =  Valhöll  49. 
Valföðr,  Óðinn,  30.  43. 
Valgautr,  Óðinn,  43. 
Valgrind  49. 

Valhöll  48—49.  11.  23.  44.  45. 

47.  80.  84.  88.  101.  110.  114. 

116.  132.  134. 
Váli,  goð,  sonur  Óðins,  81 — 82. 

35.  42.  87.  104.  140. 
Váli,  sonur  Loka,  97.  98. 
valkyrjur    46—48.    30.    44.  50. 

Menskar  v.  47. 
valmeyjar  47. 
valr,  fallnir  menn,  46.  105. 
valshamr,  Friggjar,  Freyju,  102. 

104.  105. 
Vaitamr,  sjá  Vegtamr. 
Valtýr,  Óðinn,  32.  43. 
Ván,  á,  100. 

vanabrúðr,  Freyja,  106. 
vanadís,  Freyja,  106. 
vanagoð,  Freyja,  106. 
vanaguð,  Njörðr,  75. 


Vanaheimr  28.  78. 

vananiðr,  Njörðr,  78. 

vanr,  vanir:  vanr,  sjerstaklega 
haft  um  Njörð,  78.  vanir 
28—29.  27.  42.  72.  78.  79.  84. 
91.  115. 

Vár,  gyðja,  103. 

Varðrún,  tröllkona,  126. 

vargr,  sjá  úlfr. 

vatn:  verpa  vatni  á  42;  eiðar 

við  vatn,  sjá  eiðar. 
vatnsguð,  Mímir,  114. 
vé  (hof,  helgistaður)  56.  111.  116. 

vé  goða  82.  140. 
véar,  goö,  111. 
Veðrfölnir,  haukur,  22. 
Vegtamr  Valtamsson,  Óðinn,  35. 
Véi  (Vé),  bróðir  Óðins,  15.  34. 

101. 

veiðiáss,  Ullr,  85. 
veiöiguðjUllr,  85.  Sbr.  íiskiveiða- 
guö. 

Veratýr,  Óðinn,  32.  35. 
Verðandi,  norn,  26. 
I  verndargripir  58.  123. 
verslunarguð,  Njörðr,  78. 
Vestri,  dvergur,  20. 
vetr:  blót  til  að  fagna  vetri  117. 
Vetr  20. 

Véurr,  Þórr,  56. 

Víðarr,  goö,  sonur  Óðins,  82. 

33.  35.  61.  67.  83.  108.  140. 
Víðblindi,  jötun,  125. 
Viöfiðr  (-finnr),  faðir  Bilar,  110. 
Víðgrípr,  jötun,  126. 
Viði,  ríki  Víðars,  82. 
Viðrir,  Óöinn,  42.  54.  101. 
Viöurr,  Óöinn,  43. 
vígaguð,  Týr,  31.  Sbr.  herguð. 
vígja  (hamri)  58.  Sbr.  Mjöllnir. 
Vígríör,  völlur,  137,  138. 
Víkarr  36.  37.  41.  48. 
Vili  (Vilir),  bróðir  Óðins,  15.  34. 

101. 


—  157  — 


Vílir,  sjá  Vili. 
Viraur,  á,  58.  61. 
vín  50. 

vindguð  (ÓÖinn?)  54. 
Vindhlér,  Heiradallr,  71. 
vindjötunn  (Hræsvelgr)  127.  Sbr. 

Hræsvelgr. 
Vindsvalr,  faðir  Vetrar,  20. 
vingameiðr  41. 

Vingnir,  jötun,  fóstri  Pórs  (líka 

haft  um  Pór  sjálfan,  og  sem 

Óðinsheiti)  56. 
Vingólf,  salur  gyðjanna,  110. 
Vingþórr,  Pórr,  56. 
virgilnár  41.  42. 
vitki,  seiðmaður,  42. 
»Wódan«,  »Woden«,  »Wuotan« 

(=  Óðinn)  8.  33. 
Von,  á,  sjá  Ván. 
vopn,  smíöuð  af  dvergum,  129. 
»Wuotan«,  sjá  WTödan. 
vættir,  heiðnar,  í  steinum,  foss- 

um  osfrv.,  123.  131. 
völr,  sjá  Gríðarvölr. 
Völsi  131. 

Völundur,  vísi  álfa,  113. 
völva,  völur  27.  30.  38.  42.  43. 
87. 

Vör,  gyðja,  103. 

vörðr  goða,  Heimdallr,  71. 

Ýdalir,  bústaður  Ullar,  85. 

Yggdrasill,  askr  Yggdrasils, 
20-23.  3.  9.  26.  30.  31.  41, 
48.  71.  90.  114.  115.  136. 
139. 

Yggr,  Óðinn,  41.  43. 

Ymir,  jötun,  12—16.  18.  25.  96. 

124.  127. 
Ynglingar  76. 

Yngvifreyr  =  Freyr  35.  76. 

I»ekkr,  Óðinn,  38. 
»Pielvar«  (=  Pjálfi?)  59—60. 


þing,  verndargoð  þínga:  Týr  36. 

69,  Óðinn  36,  Frigg  103. 
Pistilbarði,  jötun,  125. 
Pjálfi,  sonur  Egils,  bróöir  Rösku, 

sveinn  Pórs,  59--60.  62.  94. 
Pjazaaugu,  stjörnur,  60. 
Pjazi,  jötun,  35.  60.  79.  92.  109. 

124.  127. 
Pjóðrerir,  dvergur,  129. 
Pórgerðr  hörgabrúðr  123. 
Pórr,  Póarr  55—68.  4.  6.  8.  12. 

16.  24.  29.  30.  31.  32.  34.  36. 

37.  40.  43.  51.  53.  69.  71.  74. 

85.  92.  93.  94.  108.  111.  120. 

129.    130.    Lágur    og  rauð- 

skeggjaður  67.  Sbr.  hamarr 

Pórs. 

Pórshamarr  12.  58.  Sbr.  Pórs- 
mark. 

Pórsmark  118.  Sbr.  Pórshamarr. 
Prívaldi,  jötun,  64.  126. 
Próinn,  dvergur,  129. 
Prór,  Óðinn,  36. 
Prór,  dvergur,  129. 
I  Prúðgelmir,  jötun,  14.  126. 
þrúðhamarr,  hamar  Pórs,  59. 
Prúðheimr,  bústaður  Pórs,  57. 
Prúðr,  dóttir  Pórs,  33.  56.  57. 

67.  108.   Prúðar  þjófr,  jötun 

(Hrungnir?),  57. 
þrúövaldr  goöa,  Pórr,  56. 
Prúðvangar  (-vangr),  bústaður 

Pórs,  57.  Sbr.  Prúðheimr. 
Prymheimr  109.  124. 
Prymr,  jötun,  59.  60.  66.  67.  93. 

124.  126.  127. 
þrælar  72 — 73.  Pórr  á  þræla  kyn 

64.  65. 
Pröng,  Freyja,  107. 
Puðr,  Óðinn,  37. 
þularstóli  81. 

þulr,  þulir  38.  80—81.  111.  Sbr. 

fimbulþulr. 
Pund,  á,  49. 


—  158  — 


Þungra,  Freyja,  107. 

Þurbörð,  tröllkona,  126. 

purs,  pursar  26.  59.  124.  125. 

Pursar  með   mörgum  höfð- 

um  125. 
purs,  rún,  127,  sbr.  40. 
pursa  meyjar  5.  27.  140. 
pögli  áss,  VíÖarr,  82. 
Þökk,  Loki  í  kellíngar  gervi,  88. 

Ægir  113—114.  64.  94.  111. 

Ægisdœtr  70. 
æsir,  sjá  áss. 
ættarhaugar  113. 
ævinrúnar  73. 

Öflugbarða,  tröllkona,  126. 
Ökupórr  =  Pórr  56. 
öl,  ölgerö  28.  36.  106.  118. 
ölheituketill  (hverr)  Hymis  64. 
69.  125.  126. 


ölrúnar  40. 

Öivaldi  (var  faðir  Pjaza,  og 
peirra  bræðra,  sbr.  124,  líka 
nefndur  Allvaldi,  Auðvaldi), 
sjá  Örvandill. 

önd,  sjá  andir. 

Önduðr,  jötun,  126. 

Önduráss,  Ullr,  85. 

Öndurdís,  Skaði,  109. 

öndvegissúlur,átrúnaðurápeim, 
65—66. 

örlög,  örlagatrú  25—27.  101.  104. 

Sbr.  nornir,  Urðr,  Verðandi, 

Skuld. 
Örmt,  á,  57. 

örn:  í  aski  Yggdrasils  22,  viö 

dyr  Valhallar  99. 
Örvandill,    maður    Gróu,  57 

neðst    (»Ölvaldi«    er  prent- 

villa). 

Öskruðr,  jötun,  67.  125.1) 


*)  Af  atvikum  gat  höfundurinn  því  miður  ekki  komið  þvi  við  að  semja 
sjálfur  þetta  registur.  Forseti  fjelagsins  hefur  þvi  annast  um  það  og^  her  á- 
hyrgð  á  því. 


Leiðrjettíngar. 

Bls.  57  neðsta  lína:  Ölvalda  les  Örvandil 
—  1266:  Þurbörð  falli  buri  á  síðari  staðnam. 


\ 


ú 


